
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พุทธศักราช 2561 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง) 


โรงเรียนมัธยมวิทยา 
สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดลำปาง 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 1 


ความน่า 


โรงเรียนมัธยมวิทยาจังหวัดลำปาง ภายใต้มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์-มัธยมวิทยา 
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กองโรงเรียนสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้ 
จัดทำหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ดังนั้นเพื่อให้เป็นประโยชน์ 
ต่อการนำหลักสูตรแกนกลางไปใช้ของครูทุกคนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และหลักสูตรในวิชาเพิ่มเติม 
ครอบคลุมการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการทำงานและเพื่อพัฒนาครูและนักเรียนให้เต็มตาม 
ศักยภาพ รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนการสอน คณะอนุกรรมการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงได้รวบรวม 
ข้อมูล วิเคราะห์หลักสูตรกำหนดโครงสร้าง เวลาเรียน วิสัยทัศน์ของโรงเรียน สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกณฑ์การจบลักสูตรตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยอยู่ในความควบคุมของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยม 
วิทยา 


วิสัยทัศน์โรงเรียน 

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

วิสัยทัศน์หลักสูตรแกนกลาง 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มี 
ความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ 
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจต 
คติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบน 
พื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5ประการดังนี้ 

1. ความสามารถในการลื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและล่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา 
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ 
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด 
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ 
เลือกใช้วิธีการลื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง 
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ 
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 2 



3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้ 

อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ 
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อตนเอง สังคมและ 

สิ่งแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน 

การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันใน 
สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง 
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง 
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี 
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร 

การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้ 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝ่เรียนรู้ 

5. อยู่อย่างพอเพียง 

6. มุ่งมั่นในการทำงาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 


มาตรฐานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการ ของ 
จำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมาวัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟ้งก์ชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช้ 
มาตรฐาน ค 1.3 ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหา ที่กำหนดให้ 

สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของลิ่งที่ต้องการวัด และ 
นำ ไปใช้ 

มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง รูป 
เรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 3 



สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น 

มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
มาตรฐาน ค 3.2 เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนำไปใช้ 


คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

* อ่าน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 มีความรู้สึกเซิงจำนวน มีทักษะ 
การบวก การลบ การคูณ การหาร และน่าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

* มีความรู้สึกเซิงจำนวนเกี่ยวกับเศษส่วนที่ไม่เกิน 1 มีทักษะการบวก การลบ เศษส่วนที่ตัวส่วน เท่ากัน 
และน่าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

* คาดคะเนและวัดความยาว นํ้าหนัก ปริมาตร ความจุ เลือกใช้เครื่องมือและหน่วยที่เหมาะสม บอก 
เวลา บอกจำนวนเงิน และน่าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

* จำแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงลี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรง ทรงกระบอกและ 
กรวย เขียนรูปหลายเหลี่ยม วงกลมและวงรีโดยใช้แบบของรูป ระบุรูปเรขาคณิตที่ สมมาตรและจำนวนแกน 
สมมาตร และน่าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 

* อ่านและเขียนแผนภูมิรูปภาพ ตารางทางเดียว และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 

จบชั้นประถมศึกษาปีที 6 

* อ่าน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง อัตราส่วน และร้อย 
ละ มีความรู้สึกเซิงจำนวน มีทักษะการบวก การลบ การคูณ การหาร ประมาณผลลัพธ์ และน่าไปใช้ใน 
สถานการณ์ต่าง ๆ 

* อธิบายลักษณะและสมบัติของรูปเรขาคณิต หาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปเรขาคณิต 

สร้างรูปสามเหลี่ยม รูปลี่เหลี่ยมและวงกลม หาปริมาตรและความจุของทรงลี่เหลี่ยมมุมฉาก และน่าไปใช้ใน 
สถานการณ์ต่าง ๆ 

* นำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่ง ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูปวงกลม ตารางสองทาง และ 
กราฟเส้นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ และตัดสินใจ 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 

* มีความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับจำนวนจริง ความสัมพันธ์ของจำนวนจริง สมบัติของจำนวนจริง และใช้ 
ความรู้ความเช้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในขีวิตจริง 

* มีความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับอัตราส่วน ลัดส่วน และร้อยละ และใช้ความรู้ความเช้าใจนี้ในการ 
แก้ปัญหาในชีวิตจริง 

* มีความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม และใช้ความรู้ความเช้าใจนี้ใน 
การแก้ปัญหาในชีวิตจริง 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 4 



* มีความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับสมการเซิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเซิงเส้นสองตัวแปร และ 
อสมการเซิงเส้นตัวแปรเดียว และใช้ความรู้ความเช้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

* มีความรู้ความเช้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับคู่อันดับ กราฟของความสัมพันธ์ และฟ้งก์ชันกำลัง สอง 
และใช้ความรู้ความเช้าใจเหล่านี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 


ตัวชีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 


สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน ผลที่ 
เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 


ชั้น 

ตัว ชี้ วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.! 

1. บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ 

ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลข 
อินดอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่ 
เกิน 100 และ 0 

2. เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0 

โดยใช้เครื่องหมาย ะะ * น ^ 

3. เรียงลำตับจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0 

ตั้งแต่ 3 ถึง 4 จำนวน 

จำนวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 

- การนับทีละ 1 และทีละ 10 

- การอ่านและการเขียนตัวเลขอินดอารบิก 
ตัวเลขไทยแสดงจำนวน 

- การแสดงจำนวนนับไม1เกิน 20 ในรูป 
ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย - 
ส่วนรวม (เวลโ! - ผเา๐๒ โ 6เ.3ปเวกรเ'าแว) 

- การบอกอันตับที่ 

- หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและ 
การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย 

- การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้ 
เครื่องหมาย ะ ะ 2 ^ ^ 

- การเรียงลำตับจำนวน 


4. หาค่าของตัวไม1ทราบค่าในประโยค 

สัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยค 
สัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม 1 
เกิน 100 และ 0 

5. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก 

และโจทย์ปัญหาการลบของจำนวนนับไม 1 
เกิน 100 และ 0 

การบวก การลบ จำนวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 

- ความหมายของการบวก ความหมายของการ 

ลบ การหาผลบวก การหาผลลบและ 

ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ 

- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการ 

ลบ และการสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมทั้งหา 
คำตอบ 

ป. 4 

1. อ่านและเขียนตัวเลขอินดอารบิกตัวเลขไทย 

และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ ทากกว่า 
100,000 

2. เปรียบเทียบและเรียงลำตับจำนวนนับ ที่ 

มากกว่า 100,000 จากสถานการณ์ ต่าง ๆ 

จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 และ 0 
-การอ่าน การเขียนตัวเลขอินดอารบิก ตัวเลข 
ไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน 
-หลัก ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดด ในแต่ 
ละหลัก และการเซียนตัวเลข แสดงจำนวน 
ในรูปกระจาย 

-การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน 
-ค่าประมาณของจำนวนนับและการใช้ 
เครื่องหมาย ® 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 5 





3. บอก อ่าน และเซียนเศษส่วน จำนวนคละ 

แสดงปริมาณสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ 
ตามเศษส่วน จำนวนคละที่กำหนด 

4. เปรียบเทียบ เรียงลำตับเศษส่วน และจำนวน 

คละที่ตัวส่วนตัวหนึ่ง เป็นพหุคูณของอีกตัว 
หนึ่ง 

เศษส่วน 

-เศษส่วนแท้ เศษเกิน 
-จำนวนคละ 

-ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนคละและเศษเกิน 
-เศษส่วนที่เท่าลัน เศษส่วนอย่างตํ่า และ 
เศษส่วนที่เท่าลับจำนวนนับ 
-การเปรียบเทียบ เรียงลำตับเศษส่วน และ 
จำนวนคละ 


5. อ่านและเขียนทศนิยมไมนกิน 3 ตำแหน่ง 

แสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ และแสดง สิ่ง 
ต่าง ๆ ตามทศนิยมที่กำหนด 

6. เปรียบเทียบและเรียงลำตับทศนิยม ไม่เกิน 3 

ตำแหน่งจากสถานการณ์ต่าง ๆ 

ทศนิยม 

-การอ่านและการเซียนทศนิยมไมนกิน 3 
ตำแหน่ง ตามปริมาณที่กำหนด 
-หลัก ค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละ 
หลักของทศนิยม และการเขียน ตัวเลขแสดง 
ทศนิยมในรูปกระจาย 
-ทศนิยมที่เท่าลัน 

-การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ , ทศนิยม 


7. ประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การ 

คณ การหาร จากสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง 
สมเหตุสมผล 

8. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ 

แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์ แสดง 
การลบของจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 
และ 0 

9. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ 

แสดงการคูณของจำนวนหลายหลัก 2 
จำนวน ที่มีผลคูณไม่เกิน 6 หลักและ 
ประโยคลักลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้ง ไม่ 
เกิน 6 หลัก ตัวหารไม่เกิน 2 หลัก 

10. หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน ของ 
จำนวนนับ และ 0 

11. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 2 

ขั้นตอนของจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 
และ 0 

12. สร้างโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจำนวนนับ 
และ 0 พร้อมทั้งหาคำตอบ 

การบวก การลบ การคณ การหารจำนวนนับ ที่ 
มากกว่า 100,000 และ 0 
-การประมาณผลลัพธ์ของ 
การบวก การลบ การคูณ การหาร 

-การบวกและการลบ 

-การคณและการหาร 

-การบวก ลบ คณ หารระคน 
-การแกิโจทย์ปัญหาและการสร้าง โจทย์ปัญหา 
พร้อมทั้งหาคำตอบ 


13. หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและ จำนวน 
คละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณ ของอีกตัว 
หนึ่ง 

14. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก 
และโจทย์ปัญหา การลบเศษส่วน และ 
จำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่ง เป็น 

การบวก การลบเศษส่วน 
-การบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ 
-การแกโจทย์ปัญหาการบวกและ โจทย์ปัญหา 
การลบเศษส่วนและ จำนวนคละ 


15. หาผลบวก ผลลบของทศนิยมไม!เกิน 3 
ตำแหน่ง 

การบวก การลบทศนิยม 
-การบวก การลบทศนิยม 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 6 





16. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา การ 
บวก การลบ 2 ขั้นตอน ของทศนิยมไม1 
เกิน 3 ตำแหน่ง 

-การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ทศนิยม 
ไม่เกิน 2 ขั้นตอน 

ม.1 

1. เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของ 

จำนวนตรรกยะ และใช้สมบัติของจำนวน 
ตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ 
ปัญหาในชีวิตจริง 

2. เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้ 

กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกในการแก้ปัญหา 
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

จำนวนตรรกยะ 

- จำนวนเต็ม 

- สมบัติของจำนวนเต็ม 

- ทศนิยมและเศษส่วน 

- จำนวนตรรกยะและสมบัติของจำนวนตรรก 

ยะ 

- เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก 

- การนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มจำนวน 

ตรรกยะ และเลขยกกำลังไปใช้ในการ 
แก้ปัญหา 


3. เข้าใจและประยุกตไซ้อัตราส่วน สัดส่วนและ 
ร้อยละ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ 
ปัญหาในชีวิตจริง 

อัตราส่วน 

-อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน 
-ลัดส่วน 

-การน่าความรู้เกี่ยวอับอัตราส่วน ลัดส่วน และ 
ร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหา 

ม.4 

1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซต 

และตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการสื่อสาร และลื่อ 

ความหมายทางคณิตศาสตร์ 

เซต 

- ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พื้นฐาน 
เกี่ยวกับเซต 

- ยเนียน อินเตอร์เซกซัน และคอมพลีเมนต์ 

ของเซต 

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 

- ประพจน์และตัวเชื่อม (นิเสธ และ หรือ ถ้า... 
แล้ว... ก็ต่อเมื่อ) 


มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟ้งก์ชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช้ 


ชั้น 

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.! 

1. ระบุจำนวนที่หายไปในแบบรูปของจำนวนที่ 
เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 1 และทีละ 10 และ 
ระบุรูปที่หายไปในแบบรูป ซํ้าของรูป 
เรขาคณิตและรูปอื่น ๆ ที่สมาชิก ในแต่ละ 
ชุดที่ ซํ้ามี 2 รูป 

แบบรูป 

-แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ทีละ 1 
และทีละ 10 

-แบบรูป 1 ซํ้าของจำนวน รูปเรขาคณิต และ 
รูปอื่น ๆ 

ป.4 

(มีการจัดการเรียน การสอน เพื่อเป็นพื้นฐาน แต่ 
ไม!วัดผล) 

แบบรูป 

- แบบรูปของจำนวนที่เกิดจากการคุณ การหาร 
ด้วยจำนวนเดียวกัน 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 7 













มาตรฐาน ค 1.3 ใช้นิพจน์สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหา ที่กำหนดให้ 


ชั้น 

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม. 1 

1. เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากัน และสมบัติ 
ของจำนวน เพื่อวิเคราะห์ และแก้ปัญหาโดยใช้ 
สมการเซิงเส้น ตัวแปรเดียว 

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
-สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
-การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
-การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้นตัว 
แปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง 


2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟ ในการ 
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ ปัญหาในชีวิตจริง 

3. เช้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ เชิง 
เส้นในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และปัญหาใน 
ชีวิตจริง 

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
-กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น 
-สมการเซิงเส้นสองตัวแปร 
-การนำความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้น สองตัว 
แปรและกราฟของความสัมพันธ์ เชิงเส้นไปใช้ 
ในชีวิตจริง 


สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้ 


ชั้น 

ตัว ชี้ วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.! 

1. วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร 
เป็นเมตร 

ความยาว 

-การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่1ใช่ หน่วย 
มาตรชิาน 

-การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร 
-การเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็น 

เมตร 

-การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับ 
ความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรเป็นเมตร 


2. วัดและเปรียบเทียบนํ้าหนักเป็นกิโลกรัม เป็น 
ขีด 

นํ้าหนัก 

-การวัดนํ้าหนักโดยใช้หน่วย ที่ ไม่ใช่หน่วย 
มาตรชิาน 

- การวัดนํ้าหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด 
- การเปรียบเทียบนํ้าหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด 
-การแกโจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับ 
นํ้าหนัก ที่มี หน่วยเป็นกิโลกรัม เป็นขีด 

ป.4 

1. แสดง วิธี หาคำตอบของโจทย์ปัญหา เกี่ยวกับ 
เวลา 

เวลา 

-การบอกระยะเวลาเป็นวินาที นาที ชั่วโมง วัน 
สัปดาห์ เดือน ปี 

-การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ 
ระหว่างหน่วยเวลา 
-การอ่านตารางเวลา 
-การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 8 






2. วัดและสร้างมุม โดยใช้โพรแทรกเตอร์ 

การวัดและสร้างมุม 

-การวัดขนาดของมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์ 
-การสร้างมุมเมื่อกำหนดขนาดของมุม 


3. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เกี่ยวกับ 
ความยาวรอบรูปและพื้นที่ ของรูปสี่เหลี่ยมมุม 
ฉาก 

รูปลี่เหลี่ยมมุมฉาก 

-ความยาวรอบรูปของรูปลี่เหลี่ยมมุมฉาก 
-พื้นที่ของรูปลี่เหลี่ยมมุมฉาก 
-การแกโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว รอบรูป 
และพื้นที่ของรูปลี่เหลี่ยมมุมฉาก 


มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง รูป 
เรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 


ชั้น 

ตัว ชี้ วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.! 

1. จำแนกรูปสามเหลี่ยม รูปลี่เหลี่ยม วงกลม 
วงรี ทรงลี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก 
และกรวย 

รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 
-ลักษณะของทรงลี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก กรวย 

-ลักษณะของรูปสามเหลี่ยม รูปลี่เหลี่ยม วงกลม 
และวงรี 

ป.4 

1. จำแนกชนิดของมุม บอกซื่อมุมส่วนประกอบ 
ของมุมและเขียนสัญลักษณ์ แสดงมุม 

2. สร้างรูปลี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อกำหนด ความ 
ยาวของด้าน 

รูปเรขาคณิต 

-ระนาบ จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง 
และสัญลักษณ์แสดงเส้นตรง รังสีส่วนของ 
เส้นตรง 
-มุม 

0 ส่วนประกอบของมุม 

0 การเรียกชื่อมุม 

0 สัญลักษณ์แสดงมุม 

0 ชนิดของมุม 

-ชนิดและสมบัติของรูปลี่เหลี่ยมมุมฉาก 
-การสร้างรูป ลี่ เหลี่ยมมุมฉาก 

ม.! 

1. ใช้ความ รู้ ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เซ่น วง 
เวียนและลันตรง รวมทั้งโปรแกรม 71า6 
ธ6๐๓61;6โ’5 รเ^ปะเาเวลป หรือ โปรแกรม 
เรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้าง รูปเรขาคณิต 
ตลอดจน นำ ความ รู้ เกี่ยวกับ การสร้าง นี้' โป, 

ประยุกต์ใช้โนการแก้ ปี ญ,หา ในชีวิตจริง 

การสร้างทางเรขาคณิต 
-การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต 
-การสร้างรูปเรขาคณิตสอง มิติ โดยใช้ การสร้าง 
พื้นฐานทางเรขาคณิต 

- การนำความ รู้ เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐาน ทาง 
เรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง 


2. เช้าใจและใช้ความ รู้ ทางเรขาคณิตในการ 
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง รูปเรขาคณิต 
สอง มิติ และรูปเรขาคณิต สาม มิติ 

มิติ สัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต 
-หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสาม มิติ 
- ภาพ ที่ ได้จากการมองด้านหน้า ด้านช้าง 
ด้านบนของรูปเรขาคณิตสาม มิติที่ ประกอบ 
ขึ้นจากลกบาศก์ 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 9 





สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น 

มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 


ชั้น 

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.! 

1. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบ 
ของโจทย์ปัญหา เมื่อกำหนดรูป 1 รูป แทน 1 
หน่วย 

การนำเสนอข้อมูล 
- การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 

ป.4 

1. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง ตารางสองทาง ใน 
การหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 

การนำเสนอข้อมูล 

-การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง (ไม่รวมการ 
ย่นระยะ) 

-การอ่านตารางสองทาง (1พ๐-พลV 1ลเวเ6) 

ม. 1 

1. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอ 
ข้อมูลและแปลความหมายข้อมูล รวมทั้งนำสถิติ 
ไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยี ที่ เหมาะสม 

สถิติ 

- การตั้งคำถามทางสถิติ 

- การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- การนำเสนอข้อมูล 

0 แผนภมิรูปภาพ 

0 แผนภมิแท่ง 

0 กราฟเส้น 

0 แผนภมิรู'ปวงกลม 
-การแปลความหมายข้อมูล 
-การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

ม.4 

1. เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ การ 
เรียงลับเปลี่ยน และการจัดหมู่ ในการแก้ปัญหา 

หลักการนับเบื้องต้น 
-หลักการบวกและการคุณ 
-การเรียงลับเปลี่ยนเซิงเส้นกรณีที่ลิ่งของ 
แตกต่างกันทั้งหมด 

-การจัดหมู่กรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด 


มาตรฐาน ค 3.2 เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนำไปใช้ 


ชั้น 

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม. 4 

1. เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ การ 

หลักการนับเบื้องต้น 


เรียงลับเปลี่ยน และการจัดหม่ ในการแก้ปัณหา 

-หสักการบวกและการคุณ 


■น © 

-การเรียงลับเปลี่ยนเซิงเส้นกรณีที่สิ่งของ 
แตกต่างกันทั้งหมด 

-การจัดหมู่กรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด 


2. หาความนำจะเป็นและนำความรู้เกี่ยวกับ 

ความน่าจะเป็น 


ความนำจะเป็นไปใช้ 

-การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 
-ความนำจะเป็นของเหตุการณ์ 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 10 




โครงสร้างเวลาเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 


รหัสวิชาพื้นฐาน 

เวลาเรียน (ชม./ ปี) 

หมายเหตุ 

ค!!101 (คณิตศาสตร์) 

200 


ค!4101 (คณิตศาสตร์) 

160 


ค21101- ค21102 (คณิตศาสตร์) 

120 


ค31101- ค31102 (คณิตศาสตร์) 

80 



หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์หน้า 11 




การวเคราะหมาตรฐาน 

- ประถมศึกษา , ปีที่ 1 

- ประถมศึกษา , ปีที่ 4 

- มัธยมศึกษา , ปีที่ 1 

- มัธยมศึกษา , ปีที่ 4 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 12 



การวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 

วิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค 11101 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 


ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

คำสำคัญ ( เ/6^ ผ๐โป ) 

สมรรถนะ 
ผู้เรียน 

เนื้อหา/ความรู้ (10 

กระบวนการ(?) 

คุณลักษณะ 

(/ง 

ค 1.1 ป. 1/1 บอกจำนวน 

จำนวนนับ 1 ถึง 10 

-อ่านและเขียน 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ความสามารถ 

ของสิ่งต่างๆ แสดงสิ่งต่างๆ 

และ 0 

ตัวเลข 

มุ่งมั่นในการ 

ในการสื่อสาร 

ตามจำนวน ที่ กำหนด อ่าน 

- การนับ ที ละ 1 และที 

อารบิก เลขไทย 

ทำงาน 


และ เขียนตัวเลขฮินดู 

ละ 10 

ตัวหนังสือแทน 



อารบิก ตัวเลขไทยแสดง 

- การอ่านและการเขียน 

จำนวน 



จำนวนนับไม1เกิน 100 และ 

ตัวเลขฮินดู 

- เปรียบเทียบ 



0 

อารบิก ตัวเลขไทย 

-เรียงลำดับ 



ป.!/2. เปรียบเทียบจำนวน 

แสดงจำนวน 

การให้เหตุผล 



นับไม1เกิน 100 และ 0 โดย 

- การแสดงจำนวนนับไม่ 




ใช้เครื่องหมาย ะ ะ^ 

เกิน10ในรูป 




ป.!/3. เรียงลำดับจำนวน 

ความสัมพันธ์ของ 




นับไม1เกิน 100 และ 0 

จำนวนแบบส่วนย่อย¬ 




ตั้งแต่ 3 ถึง 5 จำนวน 

ลวนรวม 




ค1.1ป.1/4 หาค่าของตัวไม่ 





ทราบค่าในประโยค 

-การเปรียบเทียบ 



ความสามารถ 

สัญลักษณ์แสดงการบวกและ 

จำนวนและการใช้ 

สังเกต เชื่อมโยง 

ใฝ่ รู้ ใฝ่เรียน 

ในการคิด 

ประโยค สัญลักษณ์แสดงการ 

เครื่องหมาย = ^ ^ 

ให้เหตุผล 



ลบของจำนวนนับไม่เกิน 100 





และ 0 





ป. 1/5 แสดง วิธี หาดำตอบ 





ของโจทย์ปัญหาการบวกและ 

-การเรียงลำดับจำนวน 




โจทย์ปัญหาการลบของ 

การบวกจำนวน 2 




จำนวนนับไม่เกิน 100 และ 

จำนวนที่มีผลบวกไม่ 




0 

เกิน 9 





หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 13 





คำสำคัญ ( ^6^ ผ๐โป ) 


สมรรถนะ 
ผู้เรียน 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

เนื้อหา/ความรู้ (X) 

กระบวนการ(คุ) 

คุณลักษณะ 
(/V) 

ค1.1ป.1/4 หาค่าของตัวไม่ 
ทราบค่าในประโยค 
สัญลักษณ์แสดงการบวก 
และประโยค สัญลักษณ์ 
แสดงการลบของจำนวน 

นับไม่เกิน 100 และ 0 
ป.1/5 แสดงวิธีหาดำ 
ตอบของโจทย์ปัญหาการ 
บวกและโจทย์ปัญหาการ 

การลบจำนวน 2 
จำนวนที่มีตัวตั้งไม่ 
เกิน 9 

สังเกต เชื่อมโยง 
ให้เหตุผล 
แก้และสร้างโจทย์ 
ปัญหา 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ความสามารถใน 
การคิดแก้ปัญหา 

ลบของจำนวนนับไม่เกิน 

จำนวนนับ 11 ถึง 20 

อ่านและเขียน 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ความ 

100 และ 0 

การเขียนจำนวนนับ 

ตัวเลข 

มุ่งมั่นในการ 

สามารถในการ 

ค 1.1 ป. 1/1 บอก 
จำนวนของสิ่งต่างๆ แสดง 
สิ่งต่างๆ ตามจำนวนที่ 
กำหนด อ่านและ เขียน 
ตัวเลขฮินดู 

อารบิก ตัวเลขไทยแสดง 
จำนวนนับไม1เกิน 100 

และ 0 

ในรูปกระจาย 

อารบิก เลขไทย 
ตัวหนังสือแทน 

จำนวน 

-เปรียบเทียบ 
-เรียงลำดับ 
การให้เหตุผล 

ทำงาน 

ลื่อสาร 

ป.!/2. เปรียบเทียบ 
จำนวนนับไม1เกิน 100 
และ 0 โดยใช้เครื่องหมาย 

= ^ ^ 

ป.!/3. เรียงลำดับจำนวน 
นับไม1เกิน 100 และ 0 
ตั้งแต่ 3 ถึง 5 จำนวน 
ค1.1ป.1/4 หาค่าของตัวไม่ 

การบวกจำนวน ที่มี 
ผลบวกไม่เกิน 20 

สังเกต เชื่อมโยง 
ให้เหตุผล 
แก้และสร้างโจทย์ 
ปัญหา 

ใฝ่ รู้ ใฝ่เรียน 

ความสามารถใน 
การคิดแก้ปัญหา 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 14 





คำสำคัญ ( ^6^ ผ๐โป ) 



ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

เนื้อหา/ความรู้ (X) 

กระบวนการ(?) 

คุณลักษณะ(^) 

สมรรถนะ 
ผู้เรียน 

ทราบค่าในประโยค 
สัญลักษณ์แสดงการบวก 
และประโยค สัญลักษณ์ 
แสดงการลบของจำนวน 

นับไม่เกิน 100 และ 0 

ป.1/5 แสดงวิธีหาดำ 

การบวกจำนวน ที่มี 

สังเกต เชื่อมโยง 

ใฝ่ รู้ ใฝ่เรียน 

ความสามารถใน 

ตอบของโจทย์ปัญหาการ 

ผลบวกไม่เกิน 20 

ให้เหตุผล 

มุ่งมั่นในการ 

การคิด 

บวกและโจทย์ปัญหาการ 
ลบของจำนวนนับไม่เกิน 

100 และ 0 

ค1.1ป.1/4 หาค่าของตัวไม่ 

การลบจำนวน ที่มี ตัว 

แก้และสร้างโจทย์ 
ปัญหา 

สังเกต เชื่อมโยง 

ทำงาน 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ความสามารถใน 

ทราบค่าในประโยค 

ตั้งไม่เกิน 20 

ให้เหตุผล 

มุ่งมั่นในการ 

การคิด 

สัญลักษณ์แสดงการบวก 
และประโยค สัญลักษณ์ 
แสดงการลบของจำนวน 

นับไม่เกิน 100 และ 0 
ป.!/5 แสดง วิธี หาดำ 
ตอบของโจทย์ปัญหาการ 
บวกและโจทย์ปัญหาการ 
ลบของจำนวนนับไม่เกิน 

100 และ 0 

ค 2.2 ป.!/!จำแนกรูป 

รูปเรขาคณิตสอง มิติ 

แก้และสร้างโจทย์ 
ปัญหา 

จำแนกประเภท 

ทำงาน 

ใฝ่ รู้ ใฝ่เรียน 

ความสามารถใน 

สามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม 

และรูปเรขาคณิตสาม 

จัดกลุ่ม 


การคิด 

วงกลม วงรี ทรงลี่เหลี่ยม 
มุมฉาก 

ทรงกลม ทรงกระบอก 

และกรวย 

มิติ 

เชื่อมโยง 




หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 15 





คำสำคัญ ( ^6^ ผ๐โป ) 


สมรรถนะ 

ผู้เรียน 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

เนื้อหา/ความรู้ (10 

กระบวนการ(คุ) 

คุณลักษณะ 
(/V) 

ค 1.2 ป .1/1. ระบุจำนวน 

-แบบรูปของจำนวน 

การให้เหตุผล 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ความ 

ที่หายไปในแบบรูปของ 
จำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 
ทีละ 1 และ ทีละ 10 และ 
ระบุรูปที่หายไปในแบบรูป 
ซํ้าของรูปเรขาคณิตและรูป 
อื่นๆ ที่ สมาซิกในแต่ละชุด 
ที่ซํ้า มี 2 รูป 

ที่ เพิ่มขึ้น หรือลดลง ที 
ละ 1 และ ที ละ 10 
-แบบรูปซํ้าของ 
จำนวน รูปเรขาคณิต 
และรูปอื่นๆ 
ความยาว 

สังเกต เชื่อมโยง 


สามารถในการ 

คิด 

ค 2.1 ป.!/!. วัดและ 





เปรียบเทียบความยาวเป็น 

- การวัดความยาวโดย 

ให้เหตุผล 

ใฝ่ รู้ ใฝ่เรียน 

ความ 

เซนติเมตร เป็นเมตร 

ใช้หน่วย ที่ ไม่ใช่หน่วย 

แก้และสร้างโจทย์ 

มุ่งมั่นในการ 

สามารถในการ 


มาตรฐาน 

- การวัดความยาวเป็น 
เซนติเมตร เป็นเมตร 
- การเปรียบเทียบ 
ความยาวเป็น 
เซนติเมตร เป็นเมตร 
-การแก้โจทย์'ปัญหา 

การบวก การลบ 

เกี่ยวกับความยาว ที่มี 

ปัญหา 

ทำงาน 

คิด 

ค 2.1วัดและเปรียบเทียบ 

หน่วยเป็นเซนติเมตร 

สังเกต เชื่อมโยง 

ใฝ่ รู้ ใฝ่เรียน 

ความ 

นํ้าหนักเป็นกิโลกรัม เป็น 

เป็นเมตร 

ให้เหตุผล 

มุ่งมั่นในการ 

สามารถในการ 

ขีด 

นํ้าหนัก 

- การวัดนํ้าหนักโดย 
ใช้หน่วย ที่ ไม่ใช่หน่วย 
มาตรฐาน 
- การ'วัดนกหนักเป็น 

แก้และสร้างโจทย์ 
ปัญหา 

ทำงาน 

คิด 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 16 





0/ เ ชั®/ - 2/ 

คำสำคัญ ( 1(6^ ผ๐โป ) 


สมรรถนะ 

ตัวชวด/ผลการเรียนรู้ 

เนื้อหา/ความรู้ (X) 

กระบวนการ(?) 

คุณลักษณะ(^) 

ผู้เรียน 


กิโลกรัม เป็นขีด 
-การเปรียบเทียบนํ้า 
หนักเป็นกิโลกรัม 
เป็นขีด 




ค 1.1 ป. 1/1 1. 

-การแก้โจทย์'ปัญหา 

สังเกต เชื่อมโยง 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ความสามารถ 

บอกจำนวนของ 

การบวก การลบ 

ให้เหตุผล 

มุ่งมั่นในการ 

ในการคิด 

สิ่งต่างๆ แสดงสิ่งต่างๆ 
ตามจำนวนที่กำหนด อ่าน 
และ เขียนตัวเลขฮินดูอา 
รบิก ตัวเลขไทยแสดง 
จำนวนนับไม่เกิน 100 

และ 0 

เกี่ยวกับ 

นํ้าหบักที่มีหน่วยเป็น 
กิโลกรัม เป็นขีด 
จำนวนนับ 21 ถึง 

100 

การอ่านและการ 
เขียนตัวเลขฮินดูอา 
รบิก ตัวเลขไทย 
แสดงจำนวน 

แก้และสร้างโจทย์ 
ปัญหา 

ทำงาน 


ค 1.1 ป.!/2เปรียบเทียบ 

จำนวนนับ 21 ถึง 

สังเกต เชื่อมโยง 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ความสามารถ 

จำนวนนับไม่1เกิน 100 

100 

ให้เหตุผล 

มุ่งมั่นในการ 

ในการคิด 

และ 0 โดยใช้เครื่องหมาย 

= ^ ^ 

ป. 1/3.เรียงลำดับจำนวน 
นับไม่เกิน 100 และ 0 
ตั้งแต่ 3 ถึง 5 จำนวน 

การเปรียบเทียบ 
จำนวนและการใช้ 
เครื่องหมาย ะ ะ^ 

-การเรียงลำดับ 

จำนวน 

-หลักค่าของเลขโดด 

แก้และสร้างโจทย์ 
ปัญหา 

ทำงาน 


ค!.1ป.1/4หาค่าของตัวไม่ 

ในแต่ละหลัก 

เชื่อมโยง ให้ 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ความสามารถ 

ทราบค่าในประโยค 


เหตุผล 

มุ่งมั่นในการ 

ในการแก้ 

สัญลักษณ์แสดงการบวก 
และประโยค สัญลักษณ์ 
แสดงการลบของจำนวน 

นับไม่เกิน 100 และ 0 

การบวกจำนวนที่มี 
ผลบวกไม่เกิน 100 
-การบวกตามแนวตั้ง 

และแนวนอน 

กระบวนการคิด 
แก้โจทย์ปัญหา 

ทำงาน 

โจทย์ปัญหา 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 17 




ตัวชี้วัด/ผลการเรียนร้ 

คำสำคัญ ( ^6^ ผ๐โป ) 


สมรรถนะ 

'บ 

เนื้อหา/ความรู้ (X) 

กระบวนการ(?) 

คุณลักษณะ(^) 

ผู้เรียน 

ป.1/5 แสดงวิธีหาดำตอบ 
ของโจทย์ปัญหาการบวก 
และโจทย์ปัญหาการลบ 
ข องจำนวนนับไม 1 เกิน 

100 และ 0 

ค!.1ป.1/4หาค่าของตัวไม่ 
ทราบค่าในประโยค 
สัญลักษณ์แสดงการบวก 
และประโยค สัญลักษณ์ 
แสดงการลบของจำนวน 

-หาตัวไม่ทราบค่า 
-โจทย์ปัญหาการบวก 
การลบจำนวนที่มีตัว 
ตั้งไม่เกิน 100 
หาตัวไม่ทราบค่า 

-โจทย์ปัญหาการลบ 

กระบวนการคิด 

มุ่งมั่นในการ 
ทำงาน 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
มุ่งมั่นในการ 
ทำงาน 

ความสามารถ 

นับไม่เกิน 100 และ 0 

การนำเสนอข้อมูล 

แก้โจทย์ปัญหา 


ในการแก้ 

ป.!/5 แสดงวิธีหาดำตอบ 

- การอ่านแผน ภูมิ 

การจำแนก 


โจทย์ปัญหา 

ของโจทย์ปัญหาการบวก 

รูปภาพ 

สรุปอ้างอิง 


ความสามารถ 

และโจทย์ปัญหาการลบ 
ข องจำนวนนับไม 1 เกิน 

100 และ 0 

ค 3.1 ป!/! 

1. ใช้ข้อมูลจากแผน ภูมิ 
รูปภาพในการหาคำตอบ 
ของโจทย์ปัญหา เมื่อ 
กำหนด 

รูป 1 รูป แทน 1 หน่วย 


แปลความ 


ในการให้ 
เหตุผล 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์หน้า 18 




การวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 

วิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค 14101 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 


ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

คำสำคัญ ( \ ผ๐โป ) 


สมรรถนะ 

เนื้อหา/ความรู้ (10 

กระบวนการ(?) 

คุณลักษณะ (/\) 

ผู้เรียน 

ค 1.1 ป. 4/1 อ่านและ 

จำนวนนับ ที่ มากกว่า 

- อ่านและเขียน 

ใฝ่ รู้ ใฝ่เรียน 

ความสามาร 

เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 

100,000 และ 0 

ตัวเลข 

มุ่งมั่นในการ 

ถในการ 

ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ 
แสดง จำนวนนับที่มากกว่า 
100,000 

ป4/2. เปรียบเทียบและ 
เรียงลำดับจำนวนนับ ที่ 
มากกว่า 100,000 จาก 
สถานการณ์ ต่างๆ 


อารบิก เลขไทย 
ตัวหนังสือแทน 

จำนวน 
- เปรียบเทียบ 
-เรียงลำดับ 

ทำ งาน 

สื่อสาร 

ค 1.1 ป.4/7 ประมาณ 

การบวกและการลบ 

ประมาณผลลัพธ์ 

ตระหนักถึง 

ความสามาร 

ผลลัพธ์ของการบวก การลบ 

จำนวนนับที่มากกว่า 

แก้และสร้างโจทย์ 

ความ 

ถในการคิด 

การคูณ การหารจาก 
สถานการณ์ ต่างๆ อย่าง 
สมเหตุสมผล 

ป.4/8 หาค่าของตัวไม่ทราบ 
ค่าในประโยคสัญลักษณ์ 
แสดงการบวกและประโยค 
สัญลักษณ์แสดงการลบของ 
จำนวนนับที่มากกว่า 

100,000 และ 0 

ป.4/11แสดงวิธีหาคำตอบ 
ของโจทย์ปัญหา 2 ชั้นตอน 
ของจำนวนนับที่มากกว่า 
100,000 และ 0 
ป.4/12. สร้างโจทย์ปัญหา 2 
ชั้นตอนของจำนวนนับและ 0 
พร้อมทั้งหาคำตอบ 

100,000 และ 0 

ปัญหา 

สมเหตุสมผล 

ของคำตอบ 

ความสามาร 

ถในการ 
แก้ปัญหา 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 19 




ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

คำสำคัญ ( 1(6^ พ๐โป ) 


สมรรถนะ 

เนื้อหา/ความรู้ (10 

กระบวนการ(?) 

คุณลักษณะ(70 

ผู้เรียน 

ค 1.1 ป.4/7 ประมาณ 

การคูณ 

กระบวนการคิด 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ความสามาร 

ผลลัพธ์ของการบวก การลบ 


แก้และสร้างโจทย์ 

ตระหนักถึง 

ถในการคิด 

การคูณ การหารจาก 
สถานการณ์ อย่าง 
สมเหตุสมผล 

ป.4/9 หาค่าของตัวไม่ทราบ 
ค่าในประโยคสัญลักษณ์ 
แสดงการคูณ หลายหลัก 2 
จำนวน ที่มีผลคูณไม นกิน 6 
หลัก และประโยคสัญลักษณ์ 
แสดงการหาร ที่ ตัวตั้งไม่เกิน 

6 หลัก ตัวหารไม่เกิน 2 หลัก 
ป.4/11แสดง วิธีหาคำตอบ 
ของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอน 
ของจำนวนนับ ที่ มากกว่า 
100,000 และ 0 
ป.4/12. สร้างโจทย์ปัญหา 2 
ขั้นตอนของจำนวนนับและ 0 
พร้อมทั้งหาคำตอบ 
ค 1.1 ป.4/7 ประมาณ 
ผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ 


ปัญหา 

ความ 

สมเหตุสมผล 

ของคำตอบ 

ความสามาร 

ถในการ 
แก้ปัญหา 

และหารจาก อย่าง 

การหาร 

กระบวนการคิด 


ความสามาร 

สมเหตุสมผล 


แก้และสร้างโจทย์ 

ใฝ่ รู้ ใฝ่เรียน 

ถในการคิด 

ป.4/9 หาค่าของตัวไม่ทราบ 
ค่าในประโยคสัญลักษณ์ 
แสดงการคูณของจำนวน 
หลายหลัก 2 จำนวน ที่มี ผล 
คูณไม่เกิน 


ปัญหา 

ตระหนักถึง 

ความ 

สมเหตุสมผล 

ของคำตอบ 

ความสามาร 

ถในการ 
แก้ปัญหา 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 20 




ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

คำสำคัญ ( (46^ ผ๐โป ) 

สมรรถนะ 

เนื้อหา/ความรู้(X) 

กระบวนการ(?) 

คุณลักษณะ (/ง 

ผู้เรียน 

6 หลัก และประโยค 
สัญลักษณ์ แสดงการหารที่ 
ตัวตั้งไม่เกิน 6 หลัก 
ตัวหารไม่เกิน 2 หลัก 
ป.4/11แสดงวิธีหาคำตอบ 
ของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอน 
ของจำนวนนับที่มากกว่า 
100,000 และ 0 
ป.4/12. สร้างโจทย์ปัญหา 

2 ขั้นตอนของจำนวนนับ 
และ 0 พร้อมทั้งหาคำตอบ 
ค1.2 เข้าใจและวิเคราะห์ 

แบบรูปของจำนวนที่ 
เกิดจากการคูณ การ 
หารด้วยจำนวน 
เดียวกัน 

การให้เหตุผล 

ใฝ่ รู้ ใฝ่เรียน 

ความสามาร 

แบบรูปความสัมพันธ์ 
ฟ้งก์ชัน ลำดับอนุกรมและ 
นำไปใช้ 

ค2.1 ป.4/2วัดและสร้าง 

การวัดขนาดของมุม 
โดยใช้!พรแทรกเตอร์ 
การสร้างมุมเมื่อ 
กำหนดขนาดของมุม 

การให้เหตุผล 

ใฝ่ รู้ ใฝ่เรียน 

ถสื่อสาร 

ความสามาร 

ถในการคิด 

มุมโดยใช้ไม่โพรแทรกเตอร์ 

รูปเรขาคณิต 


มี วินัย 

ความสามาร 

ค 2.2 ป. 4/1 จำแนกชนิด 
ของมุม บอกซื่อมุม 
ส่วนประกอบของมุมและ 
เขียนสัญลักษณ์ แสดงมุม 

ระนาบ จุด เส้นตรง 
รังสี ส่วนของเส้นตรง 
และสัญลักษณ์แสดง 
เส้นตรง รังสี ส่วน 
ของเส้นตรงมุม 
ส่วนประกอบของ 

มุม 

การเรียกชื่อมุม 
สัญลักษณ์แสดงมุม 
ชนิดของมุม 



ถลื่อสาร 

ความสามาร 

ถใช้ทักษะ 
ชีวิต 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 21 




ตัว ชี้ วัด/ผลการเรียนรู้ 

คำสำคัญ ( 146^ ผ ๐ โย ) 


สมรรถนะ 

เนื้อหา/ความรู้ (10 

กระบวนการ (?) 

คุณลักษณะ (^) 

ผู้เรียน 

ค2.1 ป4/3 แสดงวิธีหา 

รูปลี่เหลี่ยมมุมฉาก 

การเชื่อมโยง 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ความสามารถ 

คำตอบของโจทย์ปัญหา 

-ความยาวรอบรูป 

การนำความรู้ไป 


ลื่อสาร 

เกี่ยวกับความยาวรอบรูป 

ของรูปลี่เหลี่ยมมุม 

ลุ I/ 

เข้ 


ความสามารถ 

และพื้นที่ของ 
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
ค 2.2 ป.4/2 2. สร้างรูป 
ลี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อกำหนด 
ความยาวของด้าน 

ฉาก 

-พื้นที่ของรูปลี่เหลี่ยม 
มุมฉาก 

-การแกโจทย์ปัญหา 
เกี่ยวกับความยาว 
รอบรูปและพื้นที่ของ 
รูปลี่เหลี่ยมมุมฉาก 
-การสร้างรูปลี่เหลี่ยม 

การแกโจทย์ 
ปัญหา 


ในการคิด 

ค!.1 ป4/3 บอก อ่านและ 

มุมฉาก 

การแปลความ 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ความสามารถ 

เขียนเศษส่วน จำนวนคละ 
แสดงปริมาณสิ่งต่างๆ และ 
แสดง สิ่งต่างๆ ตามเศษส่วน 
จำนวนคละที่กำหนด 
ป4/4. เปรียบเทียบ 
เรียงลำดับเศษส่วนและ 
จำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่ง 
เป็น พหุคูณของอีกตัวหนึ่ง 

เศษส่วน 

- เศษส่วนแท้ , 

เศษเกิน 

-จำนวนคละ 
-ความสัมพันธ์ 
ระหว่างจำนวนคละ 

และเศษเกิน 
-เศษส่วนที่เท่ากัน 
เศษส่วนอย่างตํ่า 

การเชื่อมโยง 

มุ่งมั่นในการ 
ทำงาน 

ในการคิด 

ค 1.1 ป. 4/13 หาผลบวก 

และเศษส่วนที่เท่ากับ 

การแปลความ 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ความสามารถ 

ผลลบของเศษส่วนและ 
จำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่ง 
เป็นพหุคูณ ของตัวส่วนอีก 
ตัวหนึ่ง 

ป4/14. แสดงวิธีหาคำตอบ 
ของโจทย์ปัญหา 

จำนวนนับ 

-การเปรียบเทียบ 
เรียงลำดับเศษส่วน 
และจำนวนคละ การ 

บวกลบเศษส่วน 

และจำนวนคละ 

การให้เหตุผล 

มุ่งมั่นในการ 
ทำงาน 

ในการคิด 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 22 




ตัว ชี้ วัด/ผลการเรียนรู้ 

คำสำคัญ ( [46^ ผ ๐ โป ) 

สมรรถนะ 

เนื้อหา/ความรู้ (10 

กระบวนการ(?) 

คุณลักษณะ (^) 

ผู้เรียน 

การบวกและการลบเศษส่วน 

-การแก้โจทย์'ปัญหา 




และจำนวนคละที่ 

การบวกและโจทย์ 




ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณ 

ปัญหาการลบ 




ของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง 

เศษส่วนและจำนวน 





คละ 




ค 1.1 ป.4/5 อ่านและเขียน 


อ่านและเขียน 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ความสามารถ 

ทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง 

ทศนิยม 

เปรียบเทียบ 


ลื่อสาร 

แสดงปริมาณของสิ่งต่างๆ 

- การอ่านและการ 

ทศนิยม 


ความสามารถ 

และ แสดงสิ่งต่างๆ ตาม 

เขียนทศนิยมไม1เกิน 



ในการคิด 

ทศนิยมที่กำหนด 

3 ตำแหน่งตาม 




ป.4/6. เปรียบเทียบและ 

ปริมาณที่กำหนด 




เรียงลำดับทศนิยมไม1เกิน 3 

-หลัก ค่าประจำหลัก 




ตำแหน่งจากสถานการณ์ 

ค่าของเลขโดดในแต่ 




ต่างๆ 

ละหลักของทศนิยม 





และการเขียนตัวเลข 





แสดงทศนิยม ในรูป 





กระจาย 

-ทศนิยมที่เท่ากัน 
-การเปรียบเทียบ 




ค!.1 ป .4/15 หาผลบวก 

และเรียงลำดับ 


ใฝ่ รู้ ใฝ่เรียน 

ความสามารถ 

ผลลบของทศนิยมไม่เกิน 3 

ทศนิยม 

การแปลความ 

มุ่งมั่นในการ 

ในการคิด 

ตำแหน่ง 


การให้เหตุผล 

ทำงาน 

ความสามารถ 

ป.4/16. แสดง วิธี หาคำตอบ 

การบวก การลบ 



ในการ 

ของโจทย์ปัญหาการบวก 

ทศนิยมไม่เกิน 3 



แก้ปัญหา 

การลบ 2 ขั้นตอนของ 

ตำแหน่ง 




ทศนิยม ไม่เกิน 3 ตำแหน่ง 

-การแก้โจทย์'ปัญหา 





การบวก การลบ 





ทศนิยมไม่เกิน 2 





ขั้นตอน 





หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 23 




ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

คำสำคัญ ( 146^ ผ๐โป ) 

สมรรถนะ 

เนื้อหา/ความรู้ (10 

กระบวนการ(?) 

คุณลักษณะ(^) 

ผู้เรียน 

ค 3.1 ป.4/11ช'ข้อมูล'จาก 

การนำเสนอข้อมูล 

การแปลความ 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ความสามารถ 

แผนภูมิแท่ง ตารางสองทาง 

-การอ่านและการ 



สื่อสาร 

ในการหาคำตอบของโจทย์ 

เขียนแผน ภูมิ แท่ง 



ความสามารถ 

ปัญหา 

(ไม่รวมการย่นระยะ) 



ในการใช้ 


- การอ่านตารางสอง 
ทาง (1ผ๐-พล/ 

{ลเวเ-ธ) 



ทักษะชีวิต 

ค 2.1 ป.4/1 . แสดงวิธีหา 


การสื่อสาร 

ใฝ่ รู้ ใฝ่เรียน 


คำตอบของโจทย์ปัญหา 

เวลา 

การแก้ปัญหา 

มุ่งมั่นในการ 

ความสามารถ 

เกี่ยวกับเวลา 

-การบอกระยะเวลา 


ทำงาน 

ในการคิด 


เป็นวินาที นาที 



ความสามารถ 


ชั่วโมง วัน สัปดาห์ 



ในการ 


เดือน ปี 

- การเปรียบเทียบ 
ระยะเวลาโดยใช้ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง 
หน่วยเวลา 

-การอ่านตารางเวลา 



แก้ปัญหา 


- การแกโจทย์ปัญหา 




ค!.1 ป.4/10 หาผลลัพธ์ 

เกี่ยวกับเวลา 

การแปลความ 



การบวก ลบ คูณ หารระคน 


การให้เหตุผล 

ใฝ่ รู้ ใฝ่เรียน 


ของจำนวนนับ และ 0 

-การบวก ลบ คูณ 


มุ่งมั่นในการ 

ความสามารถ 

ป.4/11.แสดง วิธี หาคำตอบ 

หารระคน 


ทำงาน 

ในการคิด 

ของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอน 




ความสามารถ 

ของจำนวนนับ ที่ มากกว่า 




ในการ 

100,000 และ 0 

ป.4/12 สร้างโจทย์ปัญหา 2 




แก้ปัญหา 

ขั้นตอนของจำนวนนับและ 0 
พร้อมทั้งหาคำตอบ 






หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 24 




การวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 

วิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค 21101 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 


ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

คำสำคัญ (1^6^ ผ๐โย) 

สมรรถนะสำคัญ 

เนื้อหา/ความรู้ (10 

กระบวนการ(?) 

คุณลักษณะ(^) 

ของผู้เรียน 

ค1.1 เข้าใจจำนวนตรรกยะ 

ระบบจำนวนเต็ม 

การสื่อสาร 

ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น 

ความสามารถใน 

และความสัมพันธ์ ของ 


การให้เหตุผล 

ในการทำงาน 

การคิด 

จำนวนตรรกยะ และใช้ 


การสังเกต 


ความสมารถในการ 

สมบัติ ของจำนวนตรรกยะ 




แก้ปัญหา 

ในการแก้ปัญหา 
คณิตศาสตร์และปัญหาใน 



ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น 


ชีวิตจริง 

ทศนิยมและเศษส่วน 

การสื่อสาร 

ในการทำงาน 

ความสามารถใน 


เลขยกกำลัง 

การแก้ปัญหา 


การคิด 

ค1.1 เข้าใจและใช้สมบัติของ 




ความสมารถในการ 

เลขยกกำลัง ที่มีเลขชี้กำลัง 



ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมุ่งมั่น 

แก้ปัญหา 

เป็นจำนวนเต็มบวก ในการ 

สมการเชิงเส้นตัว 


ในการทำงาน 


แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ 

แปรเดียว 

คิดอย่างมี 


ความสามารถใน 

ปัญหาในชีวิตจริง 


วิจารณญาณ 

มุ่งมั่นในการ 

การคิด 

ค1.3 เข้าใจและใช้สมบัติของ 
การเท่ากัน และสมบัติของ 

สถิติ 


ทำงาน 


จำนวน เพื่อวิเคราะห์ และ 

สมการเชิงเส้นสอง 

คิดอย่างมี 


ความสามารถใน 

แก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิง 

ตัวแปร 

วิจารณญาณใน 

มุ่งมั่นในการ 

การแก้ปัญหา 

เส้น ตัวแปรเดียว 

สถิติ 

การแก้ปัญหา 

ทำงาน 


ค1.3 เข้าใจและใช้ความรู้ 

สมการเชิงเส้นสอง 

คิดอย่างมี 


ความสามารถใน 

เกี่ยวกับกราฟ ในการ 

ตัวแปร 

วิจารณญาณใน 


การแก้ปัญหา 

แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ 
ปัญหาในชีวิตจริง 


การแก้ปัญหา 




หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 25 




ตัว ชี้ วัด/ผลการเรียนรู้ 

คำสำคัญ (1(6^ ผ๐ โป) 


สมรรถนะสำคัญ 

เนื้อหา/ความรู้ (X) 

กระบวนการ (เ3) 

คุณลักษณะ (^) 

ของผู้เรียน 

ค1.3 เข้าใจและใช้ความรู้ 
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ เชิง 
เส้นในการแก้ปัญหา 
คณิตศาสตร์ 
และปัญหาในชีวิตจริง 
ค2.2 ใช้ความรู้ทางเรขาคณิต 

การสร้างทาง 

การสื่อสาร 

มุ่งมั่นในการ 

ความสามารถใน 

๘! ๘* 1 ^ 

เรขาคณิต 

0 V 

๐ 

การคิด 

และเครืองมอ เชิน วงเวิยน 

การสำรวจคนหา 

ทางาน 

และสันตรง รวมทั้งโปรแกรม 
71า6 66๐ทก61:6โ’5 
รเ^เะเาเวลป หรือ โปรแกรม 
เรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อ 
สร้าง รูปเรขาคณิต ตลอดจน 
นาความรู้เกี่ยวกับ การสร้าง 
นี้ไปประยุกต์ใช้ในการ 
แก้ปัญหา ในชีวิตจริง 

ค2.2เข้าใจและใช้ความ รู้ ทาง 
เรขาคณิตในการ วิเคราะห์ 

มิติ สัมพันธ์ของรูป 

การให้เหตุผล 

การสื่อสาร 
การสำรวจค้นหา 

มุ่งมั่นในการ 

ความสามารถใน 

หาความสัมพันธ์ระหว่าง รูป 

เรขาคณิต 

การให้เหตุผล 

ทำงาน 

การลื่อสาร 

เรขาคณิตสอง มิติ และรูป 
เรขาคณิต สาม มิติ 

ค3.1 เข้าใจและใช้ความรู้ 
ทางสถิติในการนำเสนอ 
ข้อมูลและแปลความหมาย 
ข้อมูล รวมทั้ง นำ สถิติไปใช้ 
ใน ชีวิ ตจริงโด ยใช้เทคโนโลยี 
ที่ เหมาะสม 

สถิติ 

การสื่อสารและ มี 
ส่วนร่วม 

มีวินัย 

มุ่งมั่นในการ 
ทำงาน 

ความสามรถในการ 
ให้เหตุผล 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 26 




การวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 

วิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค 31101 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 


ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

คำสำคัญ (^ 6 ^ ผ๐1x1) 

สมรรถนะสำคัญ 

เนื้อหา/ความรู้ (X) 

กระบวนการ(?) 

คุณลักษณะ(^) 

ของผู้เรียน 

ค 1.1 ม 4/1 

เซต 


มีความซื่อสัตย์ 

ความสามารถใน 

เข้าใจและใช้ความรู้ 

ความรู้เบื้องต้นและ 


สุจริต 

การลื่อสาร 

เกี่ยวกับเซต 

สัญลักษณ์พื้นฐาน 


มีวินัย 

ความสามารถใน 

และตรรกศาสตร์เบื้องต้น 

เกี่ยวกับเซต 


ใฝ่เรียน รู้ 

การคิด 

ในการสื่อสาร และลื่อ 

ยูเนียน อินเตอร์ 


มี ความมุ่งมั่นใน 

ความสามารถใน 

ความหมายทางคณิตศาสตร์ 

เซกชันและคอมพลี 
มนต์ของเซต 


การทำงาน 

การแก้ปัญหา 
ความสามารถใน 
การใช้ทักษะชีวิต 
ความสามารถใน 
การใช้เทคโนโลยี 


ตรรกศาสตร์ 

แก้ปัญหา 

มี ความซื่อสัตย์ 

ความสามารถใน 

ค 1.1 ม 4/1 

เบื้องต้น 

การให้เหตุผล 

สุจริต 

การลื่อสาร 

เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับ 

-ประพจน์และตัว 

มีวินัย 

ความสามารถใน 

เซต 

เชื่อม(นิเสธและหรือ 


ใฝ่เรียนรู้ 

การคิด 

และตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
ในการลื่อสาร และลื่อ 
ความหมายทางคณิตศาสตร์ 

ถ้า...แล้ว...ก็ต่อเมื่อ) 


มีความมุ่งมั่นใน 
การทำงาน 

ความสามารถใน 
การแก้ปัญหา 
ความสามารถใน 
การใช้ทักษะชีวิต 
ความสามารถใน 
การใช้เทคโนโลยี 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 27 




ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

คำสำคัญ (146^ พ๐โป) 

สมรรถนะสำคัญ 

เนื้อหา/ความรู้ (X) 

กระบวนการป 3 ) 

คุณลักษณะ(^) 

ของผู้เรียน 

ค 3.2 ม 4/1 

หลักการบวกและ 

แก้ปัญหา 

มีความซื่อสัตย์ 

ความสามารถใน 

เข้าใจและใข้หลักการบวก 

การคูณ 

เชื่อมโยง 

สุจริต 

การลื่อสาร 

และการคูณ การเรียงลับ 

การเรียงสับเปลี่ยน 


มีวินัย 

ความสามารถใน 

เปลี่ยน และการจัดหมู่ ใน 

เชิงเส้นที่แตกต่าง 


ใฝ่เรียนรู้ 

การคิด 

การแก้ป็ญหา 

กันทั้งหมด 


มีความมุ่งมั่นใน 

ความสามารถใน 


การจัดหมูของ 


การทำงาน 

การแก้ปัญหา 


สิ่งของที่แตกต่างกัน 



ความสามารถใน 


ทั้งหมด 



การใช้ทักษะชีวิต 
ความสามารถใน 
การใช้เทคโนโลยี 


การทดลองสุ่มและ 

แก้ปัญหา 

มีความซื่อสัตย์ 

ความสามารถใน 


เหตุการณ์ 


สุจริต 

การลื่อสาร 

ค 3.2 ม 4/2 
หาความนำจะเป็นและนำ 
ความ!เกี่ยวกับ ความนำจะ 
เป็นไปใช้ 

ความน่าจะเป็น 


มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ 
มีความมุ่งมั่นใน 
การทำงาน 

ความสามารถใน 

การคิด 

ความสามารถใน 
การแก้ปัญหา 
ความสามารถใน 
การใช้ทักษะชีวิต 
ความสามารถใน 
การใช้เทคโนโลยี 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 28 




คาอธบายรายวชา 


- ประถมศึกษา , ปีที่ 1 

- ประถมศึกษา , ปีที่ 4 

- มัธยมศึกษา , ปีที่ 1 

- มัธยมศึกษา , ปีที่ 4 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 29 



คำอธิบายรายวิชา 

ค!!101 คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 200 ชั่วโมง / ปี จำนวน 2 หน่วยกิต 

ศึกษาการอ่านและการเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 
100 และ 0การแสดงจำนวนไม่เกิน 20 ในรูปความสัมพันธ์ของจานวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวม การบอกอันดับ 
ที่ หลัก ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย Vการ 
เปรียบเทียบจำนวนนับ1 ถึง 100 และ 0 โดยใช้เครื่องหมาย = 2 ^ ^ การเรียงลำดับจำนวนนับ 1 ถึง 
100 และ 0 ตั้งแต่ 3 ถึง 5 จำนวน ความหมายของการบวก ความหมายของการลบ การหาผลบวก การหาผล 
ลบ การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ โจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบ การสร้างโจทย์ปัญหา 
รูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิต สามมิติ แบบรูปของจานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 1 ทีละ 10 แบบ 
รูปซํ้าของจานวน รูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การวัดและ 
เปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร เป็น 
เมตร การวัดนํ้าหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การวัดและเปรียบเทียบนํ้าหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับนํ้าหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม เป็นขีด การอ่านแผนภูมิรูปภาพโดยการจัดประสบการณ์ 
หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ผึเกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อ 
พัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ไดไปใช้ในการเรียนรู้ลิ่งต่าง ๆ และใช้ใน 
ชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทางานได้อย่างเป็น 
ระบบ มีระเบียบ รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นใน 
ตนเอง 


ตัวชี้วัด 

ค. 1.1 ป.!/! ป.!/2 ป.!/3 ป.!/4 ป.!/5 
ค. 1.2 ป.!/! 

ค. 2.1 ป.!/! ป.!/2 
ค. 2.2 ป.!/! 

ค. 3.1 ป.!/! 

รวม 10 ตัวชี้วัด 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 30 



ค่าอธีบายรายวิชา 


ค!4101 คณิตศาสตร์ 
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 


กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
เวลา 160 ชั่วโมง / ปี จำนวน 2 หน่วยทิต 


ศึกษาการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจานวนนับที่มากกว่า 
100,000 และ 0 หลัก ค่าประจาหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก การเขียนตัวเลขแสดงจานวนในรูปกระจายการ 
เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนที่มากกว่า 100,000 ค่าประมาณของจำนวนนับ การใช้เครื่องหมาย - การบวก 
การลบ การคูณ การหาร การประมาณผลลัพธ์การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์โจทย์ปัญหาการบวกการ 
ลบ การคูณ และการหาร แบบรูปของจำนวนที่เกิดจากการคูณ การหารด้วยจำนวนเดียวกัน เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง 
ส่วนประกอบของมุม ชนิดของมุม การวัดและการสร้างมุม ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ 
ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปลี่เหลี่ยมมุมฉาก ความหมาย การอ่านและเขียนเศษส่วนและจานวนคละที่ตัวส่วนตัว 
หนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง ความหมาย การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งหลัก ค่าประจำหลักและ 
ค่าของเลขโดดแต่ละหลักของทศนิยม การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม การบวก 
การลบเศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง โจทย์ปัญหาการบวก การลบเศษส่วนและ 
จำนวนคละ การบวก การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง โจทย์ปัญหาการบวกการลบทศนิยม การบอกระยะเวลาเป็น 
วินาที นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา การอ่าน 
ตารางเวลา โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล การอ่านและการเขียนแผนภูมิ 
แท่ง (ไม่รวมการย่นระยะ) การอ่านตารางสองทาง 

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา ด้นคว้า ผึเกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ 
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการการเรียนรู้ และใช้ใน 
ชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ทำงานได้อย่างเป็นระบบ มิความ 
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มิความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมิความเชื่อมั่นในตนเอง 
ตัวชี้วัด 

ค. 1.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7 ป.4/8 ป.4/9 ป.4/10 ป.4/11 ป.4/12 ป.4/13 

ป.4/14 ป.4/15 ป.4/16 

ค.2.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 

ค. 2.2 ป.4/1 ป.4/2 

ค. 3.1 ป.4/1 

รวม 22 ตัวชี้วัด 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 31 


คำอธิบายรายวิชา 

ค211010 คณิตศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

ศึกษาการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม จำนวนตรง'ข้ามและค่าส้มบรูณ์ การบวก การลบ การคูณและการ 
หารจำนวนเต็ม สมบัติจำนวนเต็มและการนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มไปใช้ในชีวิตจริง เศษส่วนและการ 
เปรียบเทียบเศษส่วน การบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วนและการนำไปใช้ในชีวิตจริง ทศนิยม 
ค่าประจำหลักทศนิยม การเปรียบเทียบทศนิยม การบวก การลบ การคูณและการหารทศนิยม การนำความรู้ 
เกี่ยวกับทศนิยมไปใชในชีวิตจริง( ไม่รวมผลลัพธ์ที่เป็นทศนิยมซํ้า ) ความสัมพันธ์ของเศษส่วนกับทศนิยม การ 
นำความรู้เกี่ยวกับทศนิยมไปใช้ในชีวิตจริง และจำนวนตรรกยะและสมบัติของจำนวนตรรกยะ การเขียนเลข 
ยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก การคูณและการหารเลขยกกำลัง เมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม 
บวก การเขียนจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ และการนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้ในชีวิตจริง 
หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ การอธิบายภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้างและด้านบนของ 
รูปเรขาคณิตสามมิติ และรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ แบบรูปความสัมพันธ์คำตอบของสมการเชิง 
เส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการนำความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ 
ในชีวิตจริง 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน 
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ แก้ปัญหา การให้เหตุผลและนำความรู้ ความคิด ทักษะ 
กระบวนการที่ไดีไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มี 
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 


ตัวชี้วัด 

ค. 1.1 ม. 1/1 , ม.!/2 
ค. 1.3 ม. I/ 1 
ค.2.2 ม.!/2 
รวม 4 ตัวชี้'รัด 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 32 



คำอธิบายรายวิชา 

ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

ศึกษาอัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวน สัดส่วน การนำความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วนและ 
ร้อยละไปใช้ในชีวิตจริง การสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรง การสร้างเกี่ยวกับมุม การสร้างเกี่ยวกับเส้นตั้ง 
ฉาก การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ การสร้างมุมที่มีขนาดต่างๆ การสร้างเส้นขนาน กราฟของความสัมพันธ์ 
เชิงเส้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร การนำความรู้เกี่ยวกับกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง 
การตั้งคำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอละการแปลความหมายข้อมูล การนำความรู้ 
เกี่ยวกับสถิติไปใช้ในขีวิติจริง 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป 
รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ แก้ปัญหา การให้เหตุผลและนำความรู้ ความคิด 
ทักษะกระบวนการที่ไดไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มี 
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 


ตัวชี้วัด 

ค. 1.1 ม. 1/3 
ค. 1.3 ม.!/ 2 , ม.!/3 
ค.2.2 ม.!/1 
ค.3.1 ม.!/! 

รวม 5 ตัวชี้วัด 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 33 



ค่าอธบายรายวิชา 


ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับเซต การเขียนเซต เซตจำกัดและเซตอนันต์ เซตที่เท่ากัน เซตว่าง แผนภาพเวนน์ - 
ออยเลอร์ เอกภพสัมพัทธ์ สับเซตและสับเซตแท้ เพาเวอร์เซต การดำเนินการของเซต อินเตอร์เซกขันของเซต 
ยูเนียนของเซต คอมพลีเมนต์ของเซต ผลต่างระหว่างเซต การหาผลการดำเนินการของเซตตั้งแต่สองการ 
ดำเนินการ ขึ้นไป จำนวนสมาซิกของเซตจำกัด ประพจน์ การเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อม “และ” “หรือ” “ถ้า 
...แล้ว...” “ก็ต่อเมื่อ” นิเสธของประพจน์ การหาค่าความจริงของรูปแบบของประพจน์ การสร้างตารางค่า 
ความจริง รูปแบบ ของประพจน์ที่สมมูลกัน สัจนิรันดร์ กฎเกณฑ์เบื้องด้นเกี่ยวกับการนับ การเรียงสับเปลี่ยน 
การจัดหมู่ (กรณีที่สิ่งของ แตกต่างกันทั้งหมด) ความน่าจะเป็น การทดลองลุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็น 
ของเหตุการณ์ 

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำรันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฟิก 
ทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การ 
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การลื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ 
และกระบวนการ ที่ไดไปใชในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใชในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 

รอบคอบ มีความรับผิดขอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 


ตัวชี้วัด 
ค. 1.1 ม.4/1 

รวม 1 ตัวชี้'วัด 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 34 



คำอธิบายรายวิชา 


ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต 

ศึกษา กฎเกณฑ์เบื้องด้นเกี่ยวกับการนับ การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ (กรณีที่สิ่งของ แตกต่างกัน 
ทั้งหมด) ความน่าจะเป็น การทดลองลุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำรันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฟิก 
ทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การ 
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การลื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ 
และกระบวนการ ที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใชในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 

รอบคอบ มีความรับผิดขอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 


ตัวชี้วัด 
ค 3.2 ม 4/1 
ค 3.2 ม 4/2 

รวม 2 ตัวชี้วัด 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 35 



โครงสร้างรายวิชา 

- ประถมศึกษา , ปีที่ 1 

- ประถมศึกษา , ปีที่ 4 

- มัธยมศึกษา , ปีที่ 1 

- มัธยมศึกษา , ปีที่ 4 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 36 



โครงสร้างรายวิชา 


วิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค11101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 200 ชั่วโมง /ปี จำนวน 2 หน่วยกิต 


หน่วย 

ที่ 

ชื่อหน่วย 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด/ผล 
การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

เวลา 

(ชม.) 

นํ้าหนัก 

คะแนน 

1 

จำนวนนับ 1 
ถึง 10และ 0 

ค 1.1 

ป. 1/1 

ป. 1/2 

ป. 1/3 

จำนวนนับ 1 ถึง 10 และศูนย์ใช้บอก 
จำนวนของสิ่งต่างๆ ตัวเลขฮินดูอารบิก 
และตัวเลขไทยเป็นสัญลักษณ์ที่แสดง 
จำนวน ส่วนการเขียนแสดงจำนวนนับไม่ 
เกิน 10ในรูปความสัมพันธ์ของจำนวน 
แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม เป็นการเขียนแสดง 
ความสัมพันธ์ของจานวนใดๆในรูปของ 2 
จำนวนขึ้นไป โดยที่ผลรวมของจานวน 
เหล่านั้นเท่ากับจำนวนเดิมเมื่อนำจำนวน 
สองจำนวนมาเปรียบเทียบกัน จะเท่ากัน 
มากกว่าหรือน้อยกว่ากันอย่างใดอย่างหนึ่ง 
เท่านั้น การเรียงลาดับจำนวนเป็นกา 
เรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากและจาก 
มากไปน้อย ส่วนการบอกอันดับที่เป็นการ 
ใช้ตัวเลขบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ 

19 

5 

2 

การบวก 
จำนวนส,อง 
จำนวนที่มี 
ผลบวกไม่เกิน 

9 

ค 1.1 

ป. 1/4 

ป. 1/5 

การบวกเป็นการนำจำนวนตั้งแต่สองกลุ่ม 
ขึ้นไปมารวมกัน การหาผลบวกมีวิธีการ ที่ 
หลากหลาย จำนวนใดๆ บวกกับศูนย์ จะ 
ได้ผลบวกเท่ากับจำนวนนั้น การบวก 
จำนวนสองจำนวนเมื่อสลับที่กันผลบวก 
ยังคงเท่าเดิม ส่วนการแกโจทย์ปัญหาการ 
บวก ต้องวิเคราะห์โจทย์ และแสดงวิธีทำ 
เพื่อหาคำตอบ รวมทั้งตรวจสอบความ 

26 

10 

หน่วย 

ที่ 

ชื่อหน่วย 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด/ผล 
การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

เวลา 

(ชม.) 

นํ้าหนัก 

คะแนน 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 37 







สมเหตุสมผลของคำตอบ การสร้างโจทย์ 
ปัญหาการบวกให้พิจารณาข้อมูลที่ 
กำหนดให้ และสร้างโจทย์ปัญหาการบวก 



3 

การลบจำนวน 
สองจำนวนที่มี 
ตัวตั้งไม่เกิน 9 

ค 1.1 

ป. 1/4 

ป. 1/5 

การลบเป็นการนำจำนวนหนึ่งออกจากอีก 
จำนวนหนึ่ง แล้วหาจำนวนที่เหลือ การหา 
ผลลบมีวิธีการที่หลากหลาย จำนวนใดๆ 
ลบด้วยศูนย์ จะได้ผลลบเท่ากับจำนวนนั้น 
เสมอ การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยค 
สัญลักษณ์หาไดโดยใช้ความสัมพันธ์ของ 
การบวกและการลบ การแล้โจทย์ปัญหา 
การลบ ต้อง 1 วิเคราะห์โจทย์ และแสดงวิธี 
ทำเพื่อหาคำตอบ รวมทั้งตรวจสอบความ 
สมเหตุสมผลของคำตอบ ส่วนการสร้าง 
โจทย์ปัญหาการลบให้พิจารณาข้อมูล ที่ 
กำหนดให้จากนั้นจึงกำหนดคำสำคัญ และ 
สร้างโจทย์ปัญหา 

21 

8 

4 

จำนวนนับ 11 

ถึง 20 

ค 1.1 

ป. 1/1 

ป. 1/2 

ป. 1/3 

จำนวนนับ 11 ถึง 20 เป็นจำนวนนับที่ 
เพิ่ม,ขึ้นทีละ 1 ตามลำดับ ในการเขียน 
ตัวเลขแสดงจำนวนใดๆ ใช้สัญลักษณ์ 0,1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 หรือ 0, 1, 2,3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 เรียกสัญลักษณ์นี้ว่า เลขโดด 
การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ ใดๆ ใน 
รูปกระจาย เป็นการเขียนในรูปของ การ 
บวกคำของเลขโดดในหลักต่างๆ ของ 
จำนวนนั้น เมื่อนำจำนวนสองจำนวนมา 
เปรียบเทียบกัน จะเท่ากัน มากกว่าหรือ 
น้อยกว่ากันอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น การ 

14 

8 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 38 




หน่วย 

ที่ 

ชื่อหน่วย 

มาตรฐานการ 
เรียน รู้/ 

ตัวชี้วัด/ผล 
การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

เวลา 

(ชม.) 

นํ้าหนัก 

คะแนน 




เรียงลำดับจำนวนเป็นการเรียงลำดับ 
จำนวนจากน้อยไปมากและจากมากไป 



5 

การบวก 

จำนวนที่มี 
ผลบวกไม่เกิน 

20 

ค 1.1 

ป. 1/4 

ป. 1/5 

การหาผลบวกมีวิธีการที่หลากหลาย 
ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ใน 

การหาคำตอบและตรวจสอบความ 
สมเหตุสมผลของคำตอบ การบวกจำนวน 
สองจำนวนเมื่อสลับที่กันผลบวกจะเท่าเดิม 
เสมอ การบวกจำนวนสามจำนวนให้บวกที 
ละสองจำนวน การหาตัวไม่ทราบคำใน 
ประโยคสัญลักษณ์ท่าไดโดยใช้ 
ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ การ 
แกโจทย์ปัญหาการบวก ต้องวิเคราะห์ 
โจทย์ และแสดงวิธีท่าเพื่อหาคำตอบ 
รวมทั้งตรวจสอบความให้พิจารณาข้อมูลที่ 
กำหนดให้จากนั้นจึง กำหนดคำสำคัญและ 
สร้างโจทย์ปัญหาการบวก 

19 

10 

6 

การลบจำนวน 
ที่มีตัวตั้ง ไม่ 
เกิน 20 

ค 1.1 

ป. 1/4 

ป. 1/5 

การหาผลลบมีวิธีการที่หลากหลายใช้ 
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ 
หาคำตอบและตรวจสอบความ 
สมเหตุสมผลของคำตอบ การหาตัวไม่ 
ทราบคำในประโยคสัญลักษณ์ทำไดโดยใช้ 
ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบการ 
แกโจทย์ปัญหาการลบต้องวิเคราะห์ โจทย์ 
และแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบ 
ส่วนการสร้างโจทย์ปัญหาการลบ ให้ 
พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้จากนั้นจึง 
กำหนดคำสำคัญและสร้างโจทย์ปัญหา 

20 

10 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 39 




หน่วย 

ที่ 

ชื่อหน่วย 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด/ผล 
การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

เวลา 

(ชม.) 

นํ้าหนัก 

คะแนน 

7 

รูปเรขาคณิต 

ค 2.2 

ป. 1/1 

รูปสามเหลี่ยม รูปลี่เหลี่ยม วงกลม และ 
วงรีเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติ ส่วนทรง 
สี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก 
และกรวยเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ 

5 

3 

8 

แบบรูป 

ค!.2 

ป.!/! 

แบบรูปของรูปที่มิรูปร่างสัมพันธ์กัน แบบ 
รูปของรูปที่มิสีสัมพันธ์คัน แบบรูป ของรูป 
ที่มิขนาดสัมพันธ์กัน สามารถบอก รูป 
ต่อไปหรือรูปที่หายไปได้ 

6 

3 

9 

การวัดความ 

ยาว 

ค 2.1 

ป. 1/1 

การวัดความยาวของสิ่งของใดๆ เป็น การ 
วัดระยะทางจากปลายช้างหนึ่งไปยัง ปลาย 
อีกช้างหนึ่ง การวัดความยาว ความสูงและ 
ระยะทางอาจใช้เครื่องวัด ความยาวที่ไม่ใช่ 
หน่วยมาตรฐาน เซนติเมตร เมตร เป็น 
หน่วยมาตรฐานที่ ใช้บอกความยาว ความ 
สูง และระยะทาง การเปรียบเทียบความ 
ยาวเป็นเซนติเมตรเป็นเมตรเป็นการหาว่า 
สิ่งใดยาวกว่า สั้นกว่า สูงกว่าใกล้กว่า ส่วน 
การแกโจทย์ปัญหาการบวก การลบ 
เกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็น เซนติเมตร 
เป็นเมตร ให้วิเคราะห์โจทย์ และแสดงวิธี 
ทำเพื่อหาคำตอบ รวมทั้ง ตรวจสอบความ 
สมเหตุสมผลของคำตอบ 

12 

5 

10 

การชั่งนํ้าหนัก 

ค 2.1 

ป. 1/2 

ป. 4/5 

การวัดนํ้าหนักเป็นการชั่งนํ้าหนักของ สิ่ง 
ต่างๆ กิโลกรัม ขีด เป็นหน่วยมาตรฐาน ที่ 
ใช้บอกนํ้าหนัก ในการเปรียบเทียบ นํ้า 
หนักในหน่วยกิโลกรัม ขีดเป็นการ 

12 

5 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 40 




หน่วย 

ที่ 

ชื่อหน่วย 

มาตรฐานการ 
เรียน รู้/ 

ตัวชี้วัด/ผล 
การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

เวลา 

(ชม.) 

นํ้าหนัก 

คะแนน 




เปรียบเทียบว่าสิ่งของใดที่มีนํ้าหนัก 
มากกว่า หรือน้อยกว่า ส่วนการแกโจทย์ 
ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับนํ้าหนัก ที่ 
มีหน่วยเป็นกิโลกรัม เป็นขีด ให้วิเคราะห์ 
โจทย์ และแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบ 
รวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ 
คำตอบ 



11 

จำนวนนับ 21 

ถึง 100 

ค 1.1 

ป. 1/1 

ป. 1/2 

ป. 1/3 

จำนวนนับ 21 ถึง 100 การเขียนตัวเลข 
แสดงจำนวนในรูปกระจาย เป็นการเขียน 
ในรูปการบวกคำของเลขโดด เมื่อน่า 
จำนวนสองจำนวนมาเปรียบเทียบกันจะมี 
ค่าเท่ากัน มากกว่า หรือน้อยกว่า อย่างใด 
อย่างหนึ่งเท่านั้น ส่วนแบบรูปของ จำนวน 
เป็นขุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์ กัน 
สามารถบอกจำนวนต่อไปหรือจำนวน ที่ 
หายไปได้ 

19 

5 

12 

การบวก 

จำนวนที่มี 
ผลบวก ไม่ 

เกิน 100 

ค 1.1 

ป. 1/4 

ป. 1/5 

การหาผลบวกมีวิธีการที่หลากหลาย 
และใช้ทักษะกระบวนการทาง 
คณิต ศาสตร์ในการหาคำตอบและ 
ตรวจสอบความ สมเหตุสมผลของคำตอบ 
ไดโดย ใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและ 
การลบ การแลโจทย์ปัญหาการบวก ต้อง 
วิเคราะห์ โจทย์ และแสดงวิธีทำเพื่อให้ 
พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้จากนั้นจึง 
กำหนดคำสำคัญและสร้างโจทย์ปัญหา 
การบวกหาคำตอบ รวมทั้งตรวจสอบความ 
ถูกต้อง 

16 

10 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 41 




หน่วย 

ที่ 

ชื่อหน่วย 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด/ผล 
การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

เวลา 

(ชม.) 

นํ้าหนัก 

คะแนน 

13 

การลบจำนวน 
ที่มีตัวตั้งไม่ 
เกิน 100 

ค 1.1 

ป. 1/4 

ป. 1/5 

การหาผลลบมีวิธีการที่หลากหลาย 
และใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ในการหาคำตอบและตรวจสอบความ 
สมเหตุสมผลของคำตอบ การหาตัวไม1 
ทราบคำในประโยคสัญลักษณ์ทำไดโดย 
ใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ 
การแกโจทย์ปัญหาการลบต้องวิเคราะห์ 
โจทย์ และแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบ 
รวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ 
คำตอบ ส่วนการสร้างโจทย์ปัญหาการลบ 
ให้พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้จากนั้นจึง 
กำหนดคำสำคัญและสร้างโจทย์ปัญหา 

16 

10 

14 

การนำเสนอ 
ข้อมูล 

ค 3.1 

ป. 1/1 

แผนภูมิรูปภาพเป็นวิธีการนำเสนอข้อมูล 
อย่างหนึ่ง เพื่อความสะดวกในการอ่าน 
ข้อมูล ส่วนการอ่านข้อมูลจากแผนภูมิ 
รูปภาพเป็นการอ่านข้อมูลเพื่อตอบคำถาม 
ของโจทย์ปัญหา 

5 

3 

การวัดและการประเมินผล/สอบกลางภาคเรียน/ระหว่างปี 


20 

รวมคะแนนระหว่างเรียน 


30 

การวัดและการประเมินผล/สอบปลายภาคเรียน 


50 

รวม 


100 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 42 




โครงสร้างรายวิชา 

วิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค!41101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา 160 ชั่วโมง /ปี จำนวน 2 หน่วยกิต 


หน่วย 

ที่ 

ชื่อหน่วย 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

เวลา 

(ชม.) 

นํ้าหนัก 

คะแนน 

1 

จำนวนนับที่ 
มากกว่า 

100,000 และ 0 

ค 1.1 

ป. 4/1 

ป. 4/2 

จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 
สามารถเขียนและอ่านเป็นตัวเลข 
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และ 
ตัวหนังสือ เขียนแสดงจำนวนในรูป 
กระจาย ซึ่งเป็นการเขียนตามค่า 
ของเลขโดดในแต่ละหลัก 
เปรียบเทียบ จำนวนที่เท่ากันหรือไม่ 
เท่ากันมากกว่าหรือน้อยกว่า และ 
เรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อย 
และจากน้อย 

10 

5 

2 

การบวกและการลบ 

จำนวนนับที่ 
มากกว่า 

100,000 และ 0 

ค 1.1 

ป. 4/7 

ป. 4/8 

ป. 4/11 

ป. 4/12 

การบวกและการลบจำนวน 
มีวิธีการที่หลากหลายและใช้ทักษะ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ 
หาคำตอบ การหาตัวไม่ทราบค่าใน 
ประโยคสัญลักษณ์ต้องใช้ 
ความสัมพันธ์ของการบวกและ 
การลบหรือใช้ความสัมพันธ์แบบ 

ส่วนย่อย-ส่วนรวม และการ 
ประมาณผลลัพธ์ของการบวกและ 
การลบช่วย ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของคำตอบ ส่วนการแกโจทย์ปัญหา 
การบวกและ การลบ ต้องวิเคราะห์ 
โจทย์ และ แสดงวิธีทำเพื่อหา 
คำตอบ รวมทั้ง ตรวจสอบความ 
สมเหตุสมผลของคำตอบ 

17 

8 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 43 





หน่วย 

ที่ 

ชื่อหน่วย 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

เวลา 

(ชม.) 

นํ้าหนัก 

คะแนน 

3 

การคูณ 

ค 1.1 

ป. 4/7 

ป. 4/9 

ป. 4/11 

การคูณจำนวนมีวิธีการที่ 
หลากหลาย และใช้ทักษะ 

กระบวนการทาง 

คณิตศาสตร์ในการหาคำตอบ การ 

หา 

ตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ 
ต้อง 

20 

8 



ป. 4/12 

ใช้ความสมพันธ์ของการคูณและ 
การหาร และการประมาณผลลัพธ์ 
ของการคูณช่วยตรวจสอบความ 
ถูกต้องของคำตอบ ส่วนการแก้ 
โจทย์ ปัญหาการคูณ ต้องวิเคราะห์ 
โจทย์ และแสดงวิธีทำเพื่อหา 
คำตอบ รวมทั้งต้องตรวจสอบความ 
สมเหตุสมผลของคำตอบ 



4 

การหาร 

ค 1.1 

ป. 4/7 

ป. 4/9 

ป. 4/11 

ป. 4/12 

การหารจำนวนมีวิธีการที่ 
หลากหลายและใช้ทักษะ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ 
หาคำตอบ การหาตัว 
ไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ 
ต้องใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและ 
การหาร และการประมาณผลลัพธ์ 
ของการคูณช่วยตรวจสอบความ 
ถูกต้องของคำตอบ และการแก้ 
โจทย์ ปัญหาการ,หาร ต้องวิเคราะห์ 
โจทย์ และแสดงวิธีทำเพื่อหา 
คำตอบ รวมทั้งต้องตรวจสอบความ 
สมเหตุสมผลของคำตอบ 

14 

10 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 44 




หน่วย 

ที่ 

ชื่อหน่วย 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

เวลา 

(ชม.) 

นํ้าหนัก 

คะแนน 

5 

แบบรูปของจำนวน 

ค 1.2 

แบบรูปของจำนวนที่มีความสัมพันธ์ 
แบบเพิ่มขึ้นและลดลงที่เกิดจากการ 
คูณหรือการหารด้วยจำนวนเดียวกัน 
เป็นขุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์ 
กัน สามารถบอกจำนวนต่อไปหรือ 
จำนวนที่หายไปได้ 

6 

5 

6 

รูปเรขาคณิต 

ค 2.1 

ป. 4/2 

ค 2.2 

ป. 4/1 

ระนาบเป็นพื้นที่ผิวแบนและเรียบ ที่ 
แผ่ ฃยายออก 1 'ไปอย่าง 1 'ไม่มีที่ลิ้นสุด 
จุดใช้แสดงตำแหน่ง เส้นตรง ส่วน 
ของเส้นตรง มีลักษณะตรง เส้นตรง 
และรังสีมีความยาวไม่ลิ้นสุด รังสี 
สอง เส้นที่มีจุดปลายเป็นจุด 
เดียวกันทำให้ เกิดมุม มุมชนิดต่างๆ 
สามารถใช้ไม้ โพรแทรกเตอร์วัดหา 
ขนาดของมุม และสร้างมุมตามที่ 
ต้องการได้ 

10 

8 

7 

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

ค 2.1 

ป. 4/3 

ค 2.2 

ป. 4/2 

รูปลี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปลี่เหลี่ยม 
ผืนผ้า เป็นรูปลี่เหลี่ยมมุมฉาก การ 
สร้างรูปลี่เหลี่ยมมุมฉากอาจใช้ ไม้ 
ฉากหรือโพรแทรกเตอร์สร้าง การ 
หาพื้นที่ของรูปลี่เหลี่ยมมุมฉาก หา 
จากสูตรความกว้างคูณความยาว 
ส่วนความยาวรอบรูป ให้ความยาว 
ของด้านทั้งลี่ด้านมา บวกกัน การ 
แกโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ พื้นที่และ 
ความยาวรอบรูปของรูป ลี่เหลี่ยม 
มุมฉากได้ อย่างเหมาะสม 

13 

8 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 45 




หน่วย 

ที่ 

ชื่อหน่วย 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

เวลา 

(ชม.) 

นํ้าหนัก 

คะแนน 

8 

เศษส่วน 

ค 1.1 

ป. 4/3 

ป. 4/4 

เศษส่วนแท้ เศษเกิน และจำนวน 
คละสามารถเขียนและอ่านโดยใช้ 
ภาษา และสัญลักษณ์ทาง 
คณิตศาสตร์ เศษเกิน สามารถเขียน 
ในรูปของจำนวนเศษเกินได้ การหา 
เศษส่วนที่เท่ากัน เศษส่วนอย่างตํ่า 
และเศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ 
สามารถทำไดโดยใช้การคูณหรือ 
หารจำนวน และเศษส่วนสามารถ 
เปรียบเทียบและเรียงลำดับจากมาก 
ไปน้อยและจากน้อยไปมาก 

10 

10 

9 

การบวกและการลบ 

เศษส่วน 

ค 1.1 

ป. 4/13 

ป. 4/14 

การบวก การลบเศษส่วนและ 
จำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็น 
พหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง มี 
วิธีการที่หลากหลายและใช้ทักษะ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ 
หาคำตอบและตรวจสอบความ 
สมเหตุสมผลของคำตอบ ส่วนการ 
แก้โจทย์ปัญหาการ'บวก การลบ 
เศษส่วน และจำนวนคละ ต้อง 
วิเคราะห์โจทย์ 

และแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบ 
รวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผล 
ของคำตอบ 

9 

10 

10 

ทศนิยม 

ค 1.1 

ป. 4/5 

ป. 4/6 

การเขียน การอ่าน การเปรียบเทียบ 
และการเรียงลำดับทศนิยมไม่เกิน 
สามตำแหน่ง พิจารณาจากค่าของ 
เลขโดดหน้าจุดทศนิยมและหลังจุด 

10 

10 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 46 




หน่วย 

ที่ 

ชื่อหน่วย 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

เวลา 

(ชม.) 

นํ้าหนัก 

คะแนน 




ทศนิยม การเขียนแสดงทศนิยมใน 
รูป กระจายให้เขียนตามค่าของเลข 
โดดในแต่ละหลัก และทศนิยม 

สามารถ 

เปรียบเทียบและเรียงลำดับจากมาก 
ไปน้อย และจากน้อยไปมาก 



10 

ทศนิยม 

ค 1.1 

ป. 4/5 

ป. 4/6 

การเขียน การอ่าน การเปรียบเทียบ 
และการเรียงลำดับทศนิยมไม่เกิน 
สามตำแหน่ง พิจารณาจากค่าของ 
เลขโดดหน้าจุดทศนิยมและหลังจุด 
ทศนิยม การเขียนแสดงทศนิยมใน 
รูป กระจายให้เขียนตามค่าของเลข 
โดดในแต่ละหลัก และทศนิยม 
สามารถเปรียบเทียบและเรียงลำดับ 
จากมากไปน้อย และจากน้อยไป 

มาก 

10 

10 

11 

การบวกและการลบ 

ทศนิยมไม่เกินสาม 
ตำแหน่ง 

ค 1.1 

ป. 4/15 

ป. 4/16 

การบวกและการลบทศนิยมไม่เกิน 
สามตำแหน่ง มีวิธีการที่หลากหลาย 
และใช้ทักษะกระบวนการทาง 
คณิตศาสตร์ในการหาคำตอบและ 
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ 
คำตอบ ส่วนการแกโจทย์ปัญหาการ 
บวกและการลบทศนิยมไม่เกินสาม 
ตำแหน่ง ต้องวิเคราะห์โจทย์ และ 
แสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบ รวมทั้ง 
ตรวจสอบความมเหตุสมผลของ 

คำตอบ 

9 

5 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 47 




หน่วย 

ที่ 

ชื่อหน่วย 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

เวลา 

(ชม.) 

นํ้าหนัก 

คะแนน 

12 

ข้อมูลและการน่า 
เสนอ ข้อมูล 

ค 3.1 

ป. 4/1 

แผนภูมิแท่ง แผนภูมิแท่ง 
เปรียบเทียบ และตารางสองทาง 
เป็นวิธีการ น่าเสนอข้อมูลอย่างหนึ่ง 
เพื่อความ สะดวกในการอ่านข้อมูล 
ส่วนการ อ่านข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง 
แผนภูมิ แท่งเปรียบเทียบ และ 
ตารางสองทาง เป็นการอ่านข้อมูล 
สามารถน่าไป ปรับใช้ใน 
ชีวิตประจำวัน 

9 

3 

13 

เวลา 

ค 2.1 

ป. 4/1 

การบอกระยะเวลา ต้องใช้ 
ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาและ 

การดำเนินการของจำนวน 
ตารางเวลา จะช่วยให้อ่านข้อมูลได้ 
สะดวกและ ชัดเจนขึ้น และนำไป 
แก้ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 

12 

5 

14 

การบวก ลบ คูณ 

หาร 

ระคน 

ค 1.1 

ป. 4/10 

ป. 4/11 

ป 4/12 

การบวก ลบ คูณ หารระคน เป็น 
การดำเนินการที่มากกว่าหนึ่ง 
ขั้นตอน และการแก้ปัญหาการบวก 
ลบ คูณ หารระคน สามารถทำได้ 
หลายวิธี ควรเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ 
เหมาะสม และดำเนินการตาม 
ขั้นตอนของการ แก้ปัญหา รวมถึง 
การตรวจสอบความ สมเหตุสมผล 

ของคำตอบ 

11 

5 

การวัดและการประเมินผล/สอบกลางภาคเรียน/ระหว่างปี 


20 

รวมคะแนนระหว่างเรียน 


30 

การวัดและการประเมินผล/สอบปลายภาคเรียน 


50 

รวม 


100 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 48 




โครงสร้างรายวิชา 

วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 60 ชั้วโมง /ภาคเรียน จำนวน 1.5หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 


หน่วย 

ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียน รู้/ 

ตัวชี้วัด/ผล 
การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

นํ้าหนัก 

คะแนน 

1 

ระบบจำนวนเต็ม 

ค.1.1 ม.!/! 

จำนวนเต็มประกอบด้วยจำนวนเต็ม 
บวก จำนวนเต็มลบ และศูนย์ การ 
เปรียบเทียบจำนวนเต็มโดยพิจารณา 
บนเส้นจำนวน จำนวนตรงข้ามและ 
ค่าสัมบูรณ์ การบวก การลบ การ 
คูณและการหารจำนวนเต็มเป็นการ 
ดำเนินการทางคณิตศาสตร์ระหว่าง 
การบวกกับการลบ การคูณกับการ 
หาร ส่วนสมบัติของหนึ่งและศูนย์ 
สมบัติเกี่ยวกับการบวกและการคูณ 
จำนวนเต็มนำมาหาคำตอบได้ 
รวมทั้งการนำความรู้เกี่ยวกับจำนวน 
เต็มไปใช้ในชีวิตจริง 

11 

20 

2 

เศษส่วนและ 

ทศนิยม 

ค.!.1 ม.!/2 

การเปรียบเทียบเศษส่วนโดย 
พิจารณาที่ตัวเศษ การบวก การลบ 
การคูณและการหารเศษส่วนเป็นการ 
ดำเนินการทางคณิตศาสตร์โดยมี 
ความสัมพันธ์กันระหว่างการบวกกับ 
การลบ การคูณกับการหาร และนำ 
ความรู้เกี่ยวกับเศษส่วนไปใช้ในชีวิต 
จริง การเปรียบเทียบทศนิยมโดยใช้ 
เส้นจำนวนและใช้ค่าประจำหลักของ 
ทศนิยม การบวก การลบ การคูณ 
และการหารทศนิยมเป็นการ 

20 

30 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 49 





หน่วย 

ที่ 

ชื่อ หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด/ผล 
การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

นํ้าหนัก 

คะแนน 




ดำเนินการทางคณิตศาสตร์โดยมี 
ความสัมพันธ์กันระหว่างการบวกกับ 
การลบ การคูณกับการหาร 
ความสัมพันธ์ของเศษส่วนกับ 
ทศนิยม การนำความรู้เกี่ยวกับ 
ทศนิยมไปใช้ในชีวิตจริงและจำนวน 
ตรรกยะเป็นจำนวนที่สามารถเขียน 
อยู่ในรูปทศนิยมซํ้าหรือเศษส่วนได้ 
รวมทั้งสมบัติของหนึ่งและศูนย์ และ 
สมบัติเกี่ยวกับการการบวกและการ 
คูณจำนวนตรรกยะสามารถนำมา 
ช่วยในการหาคำตอบได้ 



3 

เลขยกกำลัง 

ค.!.1 ม.!/2 

เลขยกกำลังเป็นสัญลักษณ์ใช้แสดง 
จำนวนที่เกิดจากการคูณตัวเองซํ้ากัน 
หลายๆตัวสำหรับเลขยกกำลังที่มี 
ฐานเดียวกันและมีเลขชี้กำลังเป็น 
จำนวนเต็ม สามารถนำมาคูณและ 
หารกันไดโดยใช้สมบัติการคูณและ 
การหารของเลขยกกำลัง ส่วนสัญ 
กรณ์วิทยาศาสตร์เป็นการเขียน 
จำนวนในรูปการคูณของจำนวนที่มี 
มากกว่าหรือเท่ากับ 1 แต่น้อยกว่า 

10 กับเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นสิบ 
และมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มนิยม 
ใช้กับจำนวนที่มีค่ามากๆหรือจำนวน 
ที่มีค่า'น้อยๆ 

10 

16 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 50 





หน่วย 

ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
เรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

นํ้าหนัก 

คะแนน 

4 

มิติสัมพันธ์ของรูป 
เรขาคณิต 

ค.2.2 ม.!/2 

รูปเรขาคณิตสามมิติมีหน้าตัดเป็นรูป 
เรขาคณิตสองมิติที่มีลักษณะ 
แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับแนวในการ 
ตัด 2 แนวคือ แนวตั้งฉากกับพื้นราบ 
และแนวขนานกับพื้นราบ ซึ่งการ 
สืบเสาะและสังเกต นำมาระบุภาพ 
สองมิติที่ได้จากการมองรูแป 
เรขาคณิตสามมิติและรูปเรขาคณิต 
สามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ 
กำหนดมุมมองได้ 3 แบบ คือ มอง 
ด้านหน้า ด้านข้างและด้านบน 
รวมทั้งการเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ 
เพื่อแสดงรูปเรขาคณิตสามมิติที่ 
ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ 

7 

14 

5 

สมการเชิงเส้นตัว 
แปรเดียว 

ค. 1.3 ม. 

1/1 

แบบรูปเป็นการแสดงความสัมพันธ์ 
ของสิ่งต่างๆที่มีลักษณะสำคัญ 
บางอย่างร่วมกันอย่างมีเงื่อนไขซึ่งใช้ 
การสังเกตการวิเคราะห์เพื่อหา 
เหตุผลมาสนับสนุนแล้วเขียนให้อยู่ 
ในรูปสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ส่วนคำตอบของสมการเชิงเส้นตัว 
แปรเดียวคือจำนวนที่แทนค่าของตัว 
แปรที่ปรากฏอยู่ในสมการแล้วให้ 
สมการเป็นจริง การแก้โจทย์ปัญหา 
เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
จำใช้สมบัติการเท่ากันในการหา 

คำตอบสมการและตรวจสอบคำตอบ 
รวมทั้งการนำความรู้เกี่ยวกับสมการ 
เชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใชในชีวิตจริง 

12 

20 

การวัดและประเมินผล/สอบกลางภาคเรียน/ระหว่างปี 


20 

รวมคะแนนระหว่างเรียน 


50 

การวัดและประเมินผล/สอบปลายภาค 


30 

รวม 


100 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 51 




โครงสร้างรายวิชา 

วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค21102 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 60 ชั้วโมง /ภาคเรียน จำนวน 1.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 


ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
เรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

นํ้าหนัก 

คะแนน 

1 

อัตราส่วน 

ค.1.1 ม.1/3 

อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 
สามารถนำไปใชในการแกโจทย์ 
ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้หลากหลาย 

11 

20 

2 

การสร้างทาง 

เรขาคณิต 

ค.2.2 ม. 1/1 

การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตและ 
การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้ 
วงเวียนและสันตรง รวมทั้งการใช้ 
รวมทั้งโปรแกรม 71า6 (36๐๓61;6โ’5 
5^61(ะเาเวลป หรือ โปรแกรม 
เรขาคณิตพลวัตอื่น ๆและการนำ 
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทาง 
เรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง 

11 

25 

3 

สมการเชิงเส้นสอง 
ตัวแปร 

ค.1.3 ม!/! , 

ม. 1/2 

คู่อันดับปละกราฟของคู่อันดับเป็น 
การแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 
ปริมาณสองกลุ่มโดยปริมาณในกลุ่ม 
ที่หนึ่งเขียนแสดงบนเส้นจำนวนใน 
แนวนอนและปริมาณในกลุ่มที่สอง 
เขียนแสดงบนเส้นจำนวนในแนวตั้ง 
การอ่านและการแปลความหมาย 
ของกราฟในระบบพิกัดฉากจะต้อง 
พิจารณาจากความสัมพันธ์ซึ่ง 
สามารถบอกแนวโน้มของการ 
เปลี่ยนแปลงระหว่างปริมาณในกลุ่ม 
ทั้งสองได้ 

23 

30 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 52 




ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
เรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

นํ้าหนัก 

คะแนน 




กราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่าง 
ปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิง 
เส้นมีลักษณะเป็นเส้นตรง ส่วนหนึ่ง 
ของเส้นตรงหรือเป็นจุดที่เรียงในแนว 
เส้นตรงเดียวกันและสมการเชิงเส้น 
สองตัวแปรที่มีคำตอบเดียว มีหลาย 
คำตอบหรือไม่มีคำตอบพิจารณาได้ 
จากกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัว 
แปรนั้นๆรวมทั้งสามารถนำความรู้ 
เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
และกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น 
ไปใช้ในชีวิตจริง 



4 

สถิติ 

ค .3.1 ,.1/1 

การตั้งคำถามทางสถิติที่ทำให้เกิด 
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่ 
เหมาะสม การนำเสนอข้อมูลเป็น 
การจัดหมวดหมู่ให้มีความสัมพันธ์ 
กันตามวัตถุประสงค์ซึ่งช่วยให้อ่าน 
แปลความหมายและวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้ง่ายขึ้น และนำไปประกอบการ 
ตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆและ 
อภิปรายถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจ 
เกิดขึ้นได้จากการนำเสนอข้อมูลทาง 
สถิติ 

15 

25 

การวัดและประเมินผล/สอบกลางภาคเรียน/ระหว่างปี 


20 

รวมคะแนนระหว่างเรียน 


50 

การวัดและประเมินผล/สอบปลายภาค 


30 

รวม 


100 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 53 




โครงสร้างรายวิชา 

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา 31101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษานี่!ที่ 4 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.5หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 


หน่วย 

ที่ 

ชื่อหน่วย 

มาตรฐานการเรียน รู้/ 
ตัวชี้วัด/ผลการ 
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบ 

ยอด 

เวลา 

(ชม.) 

นํ้าหนัก 

คะแนน 

1 

เซต 

ค 1.1 ม 4/1 

เซต 

-ความรู้เบื้องต้นและ 
สัญลักษณ์พื้นฐานเกี่ยวกับ 
เซต 

-ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน 
และคอมพลีมนต์ของเซต 

20 

50 

2 

ตรรกศาสตร์ 

ค 1.1 ม 4/1 

ตรรกศาสตร์เบื้องตัน - 
ประพจน์และตัว 
เชื่อม(นิเสธและหรือถ้า... 
แล้ว...ก็ต่อเมื่อ) 

20 

50 

การวัดและประเมินผล/สอบกลางภาคเรียน/ระหว่างปี 


20 

รวมคะแนนระหว่างเรียน 


50 

การวัดและประเมินผล/สอบปลายภาค 


30 

รวม 


100 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 54 




โครงสร้างรายวิชา 

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา 31101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษานี่!ที่ 4 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.5หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 


หน่วย 

ที่ 

ชื่อหน่วย 

มาตรฐานการเรียน รู้/ 
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิด 

รวบยอด 

เวลา 

(ชม.) 

นํ้าหนัก 

คะแนน 

1 

หลักการนับเบื้องต้น 

ค 3.2 ม 4/1 

-หสักการบวก และ 

การคูณ 

-การเรียงสับเปลี่ยนเชิง 
เส้นที่แตกต่างกัน 
ทั้งหมด 

-การจัดหมูของสิ่งของที่ 
แตกต่างกันทั้งหมด 

20 

50 

2 

ความน่าจะเป็น 

ค 3.2 ม 4/2 

-การทดลองลุ่มและ 

เหตุการณ์ 

-ความน่าจะเป็น 

20 

50 

การวัดและประเมินผล/สอบกลางภาคเรียน/ระหว่างปี 


20 

รวมคะแนนระหว่างเรียน 


50 

การวัดและประเมินผล/สอบปลายภาค 


30 

รวม 


100 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 55 




การวัดและประเมินผล 


1. การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
เจตคติ ทักษะการคิด ที่กำหนดอยู่ในตัวชี้วัดในหลักสูตร ซึ่งจะนำไปสู่การสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ผู้สอนทำการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นรายวิชาตามตัวชี้วัดที่ 
กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา โดยทำการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการ 
สอน ได้แก่ การสังเกตพัฒนาการและความประพฤติของผู้เรียน การสังเกตพฤติกรรมการเรียน ร่วม 
กิจกรรมและการทดสอบ การประเมินสภาพจริง การประเมินการปฏิบัติงาน และการประเมินจาก 
โครงงาน 

การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีดังนี้ 

^ ระดับชั้นประถมศึกษา 

อัตราส่วนคะแนนรายปี 70 : 30 


ระดับชั้น 

การแบ่งสัดส่วนการเก็บคะแนนภาคเรียนที่ 1และ2 

ระหว่างเรียน 

กลางภาค 

ปลายภาค 

รวม 

ประถมศึกษา 

70 

15 

15 

100 


การเก็บคะแนนในระดับประถมศึกษา 

^ ภาคเรียนที่ 1 เก็บคะแนนรวม 100 คะแนน 
^ ภาคเรียนที่ 2 เก็บคะแนนรวม 100 คะแนน 
เมื่อสิ้นปีการศึกษา นำคะแนนรวม 200 คะแนนหาร 2 เป็น 100 คะแนน ครูประจำวิชา 
ประเมินผล และตัดสินผลการเรียน 8 ระดับเพื่อรายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานระดับผลการเรียน 
ดังนี้ 


คะแนนร้อยละ 

ระดับผลการเรียน 

ความหมายของผลการประเมิน 

80-100 

4 

ดีเยี่ยม 

75-79 

3.5 

ดีมาก 

70-74 

3 

ดี 

65-69 

2.5 

ค่อนข้างดี 

60-64 

2 

ปานกลาง 

55-59 

1.5 

พอใช้ 

50-54 

1 

ผ่านเกณฑ์ชั้นตํ่า 

0-49 

0 

ตํ่าก'ว่าเกณฑ์ 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 56 












^ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

อัตราส่วนคะแนนรายปี 70 : 30 ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 มีดังนี้ 


ระดับชั้น 

การแบ่งสัดส่วนการเก็บคะแนน 

ระหว่าง 

เรียน 

กลางภาค 

เรียน 

ปลายภาค 

เรียน 

รวม 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

70 

15 

15 

100 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

70 

15 

15 

100 


เมื่อสิ้นภาคเรียน ครูประจำวิชาประเมินผล และตัดสินผลการเรียนเป็น 8 ระดับเพื่อรายงานผู้ที่ 
เกี่ยวข้อง โดยรายงานระดับผลการเรียน ดังนี้ 


คะแนนร้อยละ 

ระดับผลการเรียน 

ความหมายชองผลการประเมิน 

80-100 

4 

ดีเยี่ยม 

75-79 

3.5 

ดีมาก 

70-74 

3 

ดี 

65-69 

2.5 

ค่อนข้างดี 

60-64 

2 

ปานกลาง 

55-59 

1.5 

พอใช้ 

50-54 

1 

ผ่านเกณฑ์ชั้นตํ่า 

0-49 

0 

ตํ่าก'ว่าเกณฑ์ 


ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียน ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่ตํ่า 
กว่า ระดับ 1 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 

๒. การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 

โรงเรียนจัดกิจกรรมล่งเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนให้ผู้เรียนปฏิบัติ 
เป็นรายบุคคล ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระจะการมอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
เช่น ห้องสมุด หนังสือพิมพ์ วารสาร และตามเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นรายงานเกี่ยวกับการอ่านการคิด 

วิเคราะห์และการเขียน และพิจารณาสรุปผลเป็นรายปี / รายภาค เพื่อใช้เป็นข้อมูลเพื่อตัดสินการเลื่อน 
ชั้นเรียนและจบการศึกษาในระดับต่าง ๆ 

การประเมินความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนกำหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็น 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 57 












ในการสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เพื่อการเลื่อนชั้น และจบการศึกษา กำหนดเกณฑ์ 
การตัดสินเป็น 4 ระดับ และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้ 


ประเด็น 


ระดับคะเ 

แนน 


การประเมิน 

3( ดีเยี่ยม ) 

2(ดี) 

1 ( ผ่าน ) 

0(ไม่ผ่าน ) 

การอ่าน 

มีผลงานการอ่าน 
ครบตามที่กำหนด 
ร้อยละ 100 

มีผลงานการอ่าน 
ครบตามที่กำหนด 
ร้อยละ 80 

มีผลงานการอ่าน 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

ไม่มีผลงานการ 
อ่าน 

การนำเสนอเนื้อหา 

- เรียงลำดับเรื่องราว 
เหมาะสมไม่วกวน 

- แสดงความคิดเห็น 
ประกอบได้อย่างมี 

เหตุผลและ 
สร้างสรรค์ 

- นำเสนอประเด็น 
สำคัญที่ทำให้เห็น 
ความชัดเจนของ 
เรื่อง 

- ประเมินสิ่งที่ เป็น 
ประโยชน์ในการ 
ดำเนินชีวิตได้ 
ถูกต้อง 

- เรียงลำดับเรื่องราว 
ได้ เหมาะสม 

ไม่วกวน 

- แสดงความคิดเห็น 
ประกอบได้อย่างมี 
เหตุผล 

- นำเสนอข้อมูล 
ซัดเจนแต่บาง 
ประเด็นไม่ซัดเจน 

- เรียงลำดับเรื่องราว 
ได้ แต่มีการวกวน 
บ้าง 

- แสดงความคิดเห็น 

ประกอบ 

- ข้อมูลสนับสนุน 
หรือ ประเด็นยังไม่ 
ซัดเจน 

ไม่มีผลงาน 

นำเสนอ 

การเขียน 

- เขียนสะกดคำ 
ถูกต้องตามอักขรวิธี 
-ใช้ภาษาเหมาะสม 
กับระดับภาษา 
-ใช้ภาษาสื่อสารตรง 
จุดประสงค์ 
-เขียนสวยสะอาด 

- เขียนสะกดคำ 

ถูกต้องตามอักขรวิธี 

- เลือกใช้คำตรง 

ความหมาย 

-ใช้ภาษาเหมาะสม 
กับระดับภาษา 

- เขียนเรียบร้อย 

สะอาด 

- เขียนสะกดคำ 

ถูกต้องตามอักขรวิธี 

- เลือกใช้คำตรง 

ความหมาย 

- เขียนไม่ค่อย 
เรียบร้อย แต่อ่าน 

ออก 

ไม่มีผลงาน 

นำเสนอ 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 58 




เมื่อสิ้นปีการศึกษา หรือสิ้นภาคเรียน ครูนำผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เพื่อการ 

เลื่อนชั้น และจบการศึกษา ดังนี้ 


ระดับ 

ความหมาย 

เกณฑ์การตัดสิน 

ดีเยี่ยม 

มีผลงานที่แสดงถึงวามสามารถในการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 

มีคะแนนรวมจากการประเมิน 
ตั้งแต่ 7 - 9 คะแนน จาก 
คะแนนระดับคุณภาพ 3 - 0 

คะแนน 

ดี 

มีผลงานที่แสดงถึง ความสามารถในการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

มีคะแนนรวมจากการประเมิน 
ตั้งแต่ 4 - 6 คะแนน จาก 
คะแนนระดับคุณภาพ 3 - 0 

คะแนน 

ผ่าน 

มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
แต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ 

มีคะแนนรวมจากการประเมิน 
ตั้งแต่ 1 - 3 คะแนน จาก 
คะแนนระดับคุณภาพ 3 - 0 

คะแนน 

ไม่ผ่าน 

ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน 

มีคะแนนรวมจากการประเมิน 
ตั้งแต่ 0 คะแนน จากคะแนน 
ระดับคุณภาพ 3 - 0 คะแนน 


3. การวัดและการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มี 8 ประการ ได้แก่ 
๑) รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2) ซื่อสัตย์สุจริต 

3) มีวินัย 

4) ใฝ่เรียนรู้ 

5 ) อยู่อย่างพอเพียง 

6) มุ่งมั่นในการทำงาน 

7) รักความเป็นไทย 

8) มีจิตสาธารณะ 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 59 




ในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทุกคุณลักษณะเพื่อการเลื่อนชั้นและจบการศึกษา 
กำหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น 4 ระดับ และความหมายของแต่ละระดับดังนี้ 


ระดับ 

ความหมาย 

เกณฑ์การตัดสิน 

ดีเยี่ยม 

ผู้เรียนปฏิบัติตนตาม 
คุณลักษณะจนเป็นนิสัย 
และนำไปใชใน 
ชีวิตประจำวันเพื่อ 
ประโยชน์สุขของตนเอง 
และสังคม 

การประเมินระดับดีเยี่ยม มีคะแนนรวมจากการ 
ประเมินตั้งแต่ 28 - 32 คะแนน จากระดับคุณภาพ 

4 - 1 ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 

ดี 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะใน 
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
เพื่อให้เป็นการยอมรับ 
ของสังคม 

การประเมินระดับดีเยี่ยม มีคะแนนรวมจากการ 
ประเมินตั้งแต่ 20 - 27 คะแนน จากระดับคุณภาพ 

4 - 1 ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 

ผ่าน 

ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตาม 
กฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่ 
สถานศึกษากำหนด 

การประเมินระดับดีเยี่ยม มีคะแนนรวมจากการ 
ประเมินตั้งแต่ 12 - 19 คะแนน จากระดับคุณภาพ 

4 - 1 ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 

ไม่ผ่าน 

ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ 
ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และ 
เงื่อนไข ที่สถานศึกษา 
กำหนด 

การประเมินระดับดีเยี่ยม มีคะแนนรวมจากการ 
ประเมินตั้งแต่ 1-11 คะแนน จากระดับคุณภาพ 4 
- 1 ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 60 




การวัดและประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 


แนวการเขียนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน แยกเป็น 3 กิจกรรม ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมนักเรียน และ 3) 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในแต่ละกิจกรรมให้ระบุแนวการจัดกิจกรรมเวลาการจัดกิจกรรม 
และแนวทางการประเมินกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบ 
ด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกสงและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเอง 
ได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ 

ให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแล้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้ง 
ด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยัง 
เป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนทุกคนต้องเข้า 
ร่วมกิจกรรมแนะแนว 40 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

2. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ล่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมี 
ระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบการทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่ 
เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอื้ออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษา 
วิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความ 
เหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียน 
ประกอบด้วย 

2.1 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี นักเรียนระดับประถมศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ/ 

เนตรนารี/ 40 ชั่วโมงต่อปีการศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 20 ชั่วโมงต่อภาคเรียน 

2.2 กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ (บพ.)/ลูกเสือวิสามัญ และนักศึกษาวิชาทหาร(รด.) 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต้องเลือกเรียนกิจกรรมดังกล่าว 1 กิจกรรม จำนวน 20 ชั่วโมงต่อภาค 
เรียน 

2.3 กิจกรรมชุมนุม นักเรียนทุกคนในระดับประถมศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม 40 
ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม 20 ชั่วโมงต่อภาคเรียน 

แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม นักเรียนรวมกลุ่มกันจัดตั้งชุมนุมตามความสนใจของตนเอง และนำเสนอแนว 
ทางการจัดกิจกรรมและวัตถุประสงค์ นำเสนอต่อกลุ่ม จากนั้นเปิดรับสมัครสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
และมีครูที่ปรึกษาชุมนุมเป็นผู้ให้คำปรึกษา ติดตาม และประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 61 



3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ 
เป็นกิจกรรมที่ล่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจใน 
ลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น 
กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 

นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ นักเรียนระดับประถม 
ศึกษา ต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ 40 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 20 
ชั่วโมงต่อภาคเรียน 

แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

นักเรียนในแต่ละห้องร่วมกันวางแผนการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ โดยอาสาสมัครประกอบ 
กิจกรรมต่าง ทั้งในอาคาร บริเวณต่างๆ ของโรงเรียน รวมทั้งภายนอกโรงเรียน ตลอดภาคเรียน โดยมีครู 
ประจำชั้นเป็นที่ปรึกษา และประเมินให้คะแนนความดีลงในสมุดธนาคารความดี 

หลักการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีหลักการจัดดังนี้ 

1. จัดให้เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของผู้เรียนและ 
วัฒนธรรมที่ดีงาม 

2. บูรณาการวิชาการกับชีวิตจริง ให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 
รู้สึกสนุกกับการใฝ่เรียนรู้ 

3. ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฟิกให้คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ 
จินตนาการที่เป็นประโยชน์และสัมพันธ์กับชีวิตในแต่ละช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง 

4. จำนวนสมาชิกมีความเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม 

5. มีการกำหนดเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายชอง 
สถานศึกษา 

6. ผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินการ มีครูที่ปรึกษา ถือเป็นหน้าที่และงานประจำโดยคำนึงถึงความปลอดภัย 

7. ยึดหลักการมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

8. มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยวิธีการที่หลากหลาย และสอดคล้องกับกิจกรรมอย่าง 
เป็นระบบต่อเนื่อง 

ขอบข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 62 



โรงเรียนมัธยมวิทยา มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความหลากหลายรูปแบบ วิธีการ โดยมี 
ขอบข่ายดังนี้ 

1. เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน ตามความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล เน้นการให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าของวิชาชีพ ความรู้ อาชีพ และการดำเนินชีวิตที่ดี 

งาม ตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

2. เป็นกิจกรรมที่ปลูกสงและส่งเสริมจิตสำนึกการทำประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะต่างๆ สนับสนุนค่านิยม 
ที่ดีงามและสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 

3. เป็นกิจกรรมที่ฟิกการทำงานและการให้บริการด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อ 

ส่วนรวม เพื่อเสริมสร้างความมีนํ้าใจ ความเอื้ออาทร ความเป็นพลเมืองดี และความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถ 
ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะ 
ชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยกำหนดให้ผู้เรียนต้องผ่าน 
เกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่โรงเรียนกำหนด จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมินช่วงขั้น ดังนี้ 

1. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายกิจกรรมมีการประเมินพฤติกรรมจากการปฏิบัติ 
กิจกรรมตามจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรมด้วยวิธีหลากหลายตามสภาพจริง 

2. ตรวจสอบบันทึกการเช้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 

3. มีการประเมินเป็นระยะ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง แล้วแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ 

4. ตัดสินให้ผู้เรียนผ่านจุดประสงค์สำคัญของกิจกรรม เมื่อเข้าเรียนครบตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ 
ถ้าหากไม่ผ่านต้องซ่อมเสริมข้อบกพร่องให้ผ่านเกณฑ์ก่อนจึงตัดสินให้ผ่านกิจกรรม 


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้า 63 



